


Þjóðræknisfélag: 

Islendinga 


1930 


lvV»,»í.Ví.v<r<:-*??, 













































































The 


Empire Sash &Door Co. Ltd. 


Hin ábyggilegasta timbur verzlun 


LUriBER 

SERVICE 

COURTESY 

QUALITY 


Seal-O-Felt, Insulation og Sound Deadener, 
Gluggahr, Hurðir, Allskonar Unnið Timbur, 
Veggklæðningar, Harðviður og Gólfefni. 

Finnið oss áður en þér festið kaup annarsstaðar 
Vér seljum og mælum með Dry Insulin 


Talsími: 26 356 


Winnipeg 


Skrifstofa: Afrgreiðsla: 

á 5. gólfi Bank of Hamilton Bldg. Henry og Argyle 





TIMARIT 



Islendi 


Tólfti árgangur, 1930 

Ritstjóri: RÖGNVALDUR PÉTURSSON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi Islendinga í Vesturheiini. 
1930 


Prentað af 


THE VIKING PRESS, LTD. 



EFNISYFIRLIT 


Að norðan (kvæði): Jónas A. Sigurðsson . 93 

Alþingishátíðin 1930: Jón J. Bíldfell . 12 

Auðlegð íslenzkra örnefna: Guðm. Friðjónsson . 98 

Á veggnum heima (kvæði): Jakobína Johnson . 68 

Ellefta Ársþing Þjóðræknisfélagsins. Fr. A. Friðriksson . 106 

Endurminningar um Eggert Jóhannsson: J. Magnús Bjarnason . 49 

Fjöregg (saga) Arnrún frá Felli .. 70 

Fyrirlestur um Andra jarl: St. G. Stephánsson . 94 

Hví skyldi eg hryggjast? (kvæði) Jakobína Johnson . 59 

1 hripum: Stgr. Matthíasson . 62 

1 Surtshelli (kvæði): Páll S. Pálsson . 

Kveðja frá Saskatchewan: W. H. Paulson . o 9 


Nokkrar athugasemdir um skáldsögur Jóns Thoroddsen: Stefán Einarsson 

Ræða á Alþingishátíðinni 1930: Jónas A. Sigurðsson . 

Skýrsla til Ríkisstjóra N. D.: Guðm. Grímsson . 

Til Þjóðræknisfélaga (kvæði): Þorskabítur 
Þiðranda-kviða: St. G. Stephánsson 

Ættjarðar-óður Vestur-lslendinga 1930: Jónas A. Sigurðsson 


39 





















í>i ð ra im <d&=R'vi <5a. 

Kantata eöa Klið-kviða. 

Eftir Stephan G. Stephansson. 

Þær dögunar dísirnar níu 
Draumlönd sín hafa um aldirnar tíu 
Varið frá Þingvelli þvert yfir land 
Þokast frá túnjaðri inn í hvern bæ. 
Hafa þær aðsetur æ 
Birtuna leiða yfir sveitir og sæ! 


I. Viðkvæði. 

Enn heiðir af hæsta fjalli 
Að hafs-auga brún 
Enn viðrar vori hlýju! 

Úr valnum af Þiðranda falli 

Rís og ríður í tún 

Hún 

Dagbjört og dísir hennar níu. 

II. Jólaboðið. 


Síðu-Hallur: 

Nú haustar á heiðum 
Og hádegin rökkva 
Og mörg lauf af meiðum 
í moldina sökkva. 

Senn kólnar í kofa 
Og kaf-fennir glugga 
Og svanavötn sofa 
í svellbláma skugga. 

Fyrst sumrinu hallar um sinn, 

Þá setjumst við þéttara inn! 

A,ð langelda þýðunni, Þórhallur minn. 

Ef árin vor eldast, 

Skal æskan vor ei kveldast, 

En varmara nær-tengjast vina-hópurinn. 

Við missa þig ei megum, 

Því mætastan þig eigum 
Og spakasta spámanninn. 

Til jólaboðs míns, vinur, þig eg vinn! 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Hjá ástvinum öllum, 

Hjá ættingjum snjöllum, 

Svo konum sem körlum 
Við skerpum skemtiræður, 

Við skörum fornar glæður, 

Við ljóðum lauf á skóginn 
Og lóuna í móinn, 

Og vermum svo veturinn. 

Og þar verður Þiðrandi kominn 
Með þrekvirkin. 

En hvað er það, sem þögnum veldur, 
Þórhallur, ef getið er 
Þiðranda til sæmdar sér, 

Sé þó ungur, vítt um fer 
Erlendis og heima hér — 

Þar um ertu hljóður heldur.’’ 

III. 

Þórhallur. 

“Veit eg þinn arfi 
Verður í starfi, 

Þjóðvaxtar þarfi 
Inn þegnskapar djarfi, 

Hm'pi eg yfir hljóðum grun, 

Hann er á hvarfi! 

Gröm og gömul 

Goð vor óbiætin 

Norpa í heimalands hofum; 

Öll eru í ellibelg 
Orku skriðin. 

Verður þó aldrei útbygt. 

Langsótt landnám 
Lýða allra verður 
Afturför aldur lyfjar 
Áföll hinna ungu 
Veldur aldamótum; 

Öll er þó siðabót sjálfsögð. 

Góðvinur, Hallur, þó þér hlýði eg, 
Haustboði þínu kvíði eg; 

Voðalaus ei verður nú 
Veizlan sú.’’ 



ÞIÐRANDA-KVIÐA 


7 


IV. 

SíSu-Hallur; 

“En böl ei bítur á oss, 

Ef bíður þú, vinur, hjá oss; 

Þú lesa kant úr feiknstöf-um 
Fegurstu trú.’’ 

V. Veizlan. 

Glatt var á hjalli, 

Gaman og yndi 
Kotrosknum karli 
Konur á palli, 

Sem festarölsfagnaður myndi. 

Gullbaugar, glitseymdur lindi 
Glóðu sem Norðljós í vindi. 
Heiðhvítu-falds yfir fjalli 
Brosfagur blámi og mjalli. 

Unun og hlýja var inni, 

Úti gekk stormur og hregg, 
Haustsvalt með oddi og egg. 
Næðandi viðu og negg. 

Hlóð fyrir hlið og dyr 
Hríðefldur norðan byr. 


VI. 

Þórhallur: 

“Vofeigleg er veður gnótt. 
Viðsjált hefir gestum þótt 
Fjarlæg veizlusætin sótt 
•— Söguleg mun verða nótt. — 
Yzt er á bekkjum autt og hljótt. 

Þó er hér margur göfgur gestur, 
Gleði nóg og skenkt er ótt; 
Þiðrandi er þeirra beztur! 

Úti þýtur helreið hríða, 

Hlustið til! 

Þar fer meira en bakki af byl: 
Feigðar sog um loftið líða! 
Sagga-fjúk með sama hljóði, 
sem á ljórann sletti blóði, 
Freyðir upp um þekju og þil. 



8 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Gangi hér enginn út í nótt! 

Ilt mun þar í myrkrin sótt, 

Inn mun fæstum unt að skríða.” 

VII. 

Vakan þraut með þunga svefni, 
Þiðrandi hlaut vöku-efni; 

Knúð var hurð og kvatt var dyra, 
Kappsamlega — ákaflega. 

VIII. 

Þiðrandi: 

“Ilt til fregna, ef til dyra 
Þorir enginn gestum gegna, 
Látum aðra liggja kyra, 
Síðförunum vega-viltu 
Veðurtryltu, 

Uppgefnum við húm og hregg! 
Þeir skulu engir bana bíða 
Blindrar hríðar, 

Boðnir undir bæjarvegg.” 

IX. 

Glotti tungl við hríðar hrannir, 
Hilti dagsbrún yfir fannir, 

Sást í húsi handaskil, 

Rökkrið var að rofa til. 

Þórhallur, sá eini er 
Andvara er fann á sér, 

Sem að gæti svefninn losað. — 
Sami á honum lúinn lá: 

Leyndra slyza veður-spá, 
Glaðvaknaður, gat ei brosað, 
Skygndist yfir sængur-salinn, 
Svipaðist milli bekkjanna, 

Ekki varð sú álykt falin: 

Auð var rekkjan Þiðranda. 


X. 

Þórhallur: 

“Allir höfum of seint vaknað, 

Á var bann!’’ 

— Þiðranda úr sal er saknað — 
Sagði hann. 



ÞIÐRANDA-KVIÐA 




XI. 

Borinn inn á beð 
Bana-sár, 

Á bólstrum lá Þiðrandi bleikur með 
Blóðstorkið hár. — 

Alt var sem andsvar þessi knýi: 

“Hvað hefir valdið hans vígi?’’ 

XII. 

Þiðrandi: 

“Heyrða eg gestareið í garðinn! 
Glámeygur máni 
Gægðist úr grímu hríðar 
Gráfennið á. 

Niðmyrkar, nátt-klæddar 
Fóru nornir níu 
Norðan tún. 

Helbleikar 'Um hönd og brún 
Stóðu á hlaði hjá mér. 

Þær voru það, sem þannig unnu á mér. 

Drifhvítar, dagbjartar 
Dísir að sunnan 
Túnfæti náð höfðu níu, 

En nær ei komist — 

Möttlaðar mjúkviðris 
Morgun-gæzku. — 

Augum þó aðeins til mín næðu, 

Af þeim fanst mér stæðu 
Geislar frá ársól og æsku! 

Mér hefir mætt 
Eigi mikið tjón. 

Út er mér blætt 
Við yndis sjón.’’ 

XIII. 

Síðu-Hallur: 

“Það veiztu, Þórhallur, 

Að til Þváttá flutti eg 
R.ekinn frá Hofi af harmi; 

Enn er óráðin 
Örlaga gátan, 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


Hver þau víf vóru, 

Sem vágu Þiðranda.- 

Eitt er það skarð í ætt óbætt. 

Hvað vitrast þér, spámaður?” 

XIV. 

Þórhallur: 

“Út af sloknaður 
Átrúnaður 
Endist til ills. 

Hann verður bernskunni bani. 

Feigar fylgjur 
Fornra siða 

Vörpuðu Þiðranda’ í val sinn. 
Æskunni eru þær 
Örlaga nornir, 

Afturför. Skipar svo sköpum. 

Glögt í grun 

Get eg séð, hvað vera mun 
Það, sem réð Þiðranda falli, 

Þessi goð vor fornu, hrunin af stalli! 

Fegursta frænda sinn 
Flytja vildu í himininn, 

Þeirra og þinn — 

Þiðrandi er þar kominn 
Til fylgjanna forfeðra sinna. 

Því hvert sem þú snýr, 

Og hvar sem þú býr, 

Þá hnígur hver hugur til sinna!’’ 

XV. 

Síðu-Hallur: 

“Því er nú, Þórhallur, 

Þér um varir 
Léttu brosi brugðið?" 

XVI. 

Þórhallur: 

Eg sé gegnum tíma, holt og hæð, 
Hopaður er úr landi 
Sérhver illur andi, 

Sérhver nætur-nornin skæð, 

Illar dísir dimmra er alda 



ÞIÐRANDA-KVIÐA 


11 


Drápshríð æstu um grímu kalda. 
Göfugur, ungur, þrauta þorinn 
Þiðrandi er endurborinn. 

Uppi verða enn 
Svo árvakrir menn, 

Sem veizlur halda og vaka. 

Og vorfuglar, sem með heima-alin hljóð 
Allt hörkuðu af meðan veturinn stóð, 
Með sólroð í vændum sér lyftu upp í Ijóð 
Og sumarið kváðu upp úr klaka.” 

XVII. Niðurlag. 

Þó að fylgjur úthalls alda 
íslands niðja marga, tíðum 
Feldu um nóttu norna-kalda 
— Skortur og ótíð unnu á lýðum — 
En aldrei grófu þær ættar-bogann! 
Ætíð, þegar dagur rann 
Sumarhýr með sólarlogann: 

Dísir ljóss og lífsins níu 
Ljómuðu upp í túni þjóðar, 

Glaðar, góðar. 

Sama munu þær siðnum halda 
Sólaldir um aldir alda. 




eftir Jón J. Bíldfell 


Fyrir nærri fimm árum síðan var 
hafinn undirbúningur meðal þjóð- 
ar vorrar heima, til þess að minn- 
ast hins merkilega atburðar í sögu 
norrænna þjóða, að Alþingi íslend- 
inga yrði þúsund ára gamalt árið 
1930. Það var ekki eingöngu elzt 
allra iöggjafarþinga á Norðurlönd- 
um, heldur og um víða veröld. — 
Kaus Alþingi nefnd manna til að 
undirbúa hátíðarhöld þessi, og í 
nefndina voru skipaðir: þáverandi 
bæjarfógeti, herra Jóhannes Jó- 
hannesson, formaður, herra Ásgeir 
Ásgeirsson fræðslumálastjóri, ritari, 
en meðráðendur: forsætisráðherra 
íslands, ex officio; fyrverandi for- 
sætisráðherra hra. Sigurður Egg- 
erz, dómsmálaráðherra hra. Jónas 
Jónsson, verkstofustjóri hra. Pjet- 
ur G. Guðmundsson og prófessof 
hra. Magnús Jónsson. 

í febrúar 1926 var hátíðarmál 
þetta rætt á þingi Þjóðræknisfé- 
lagsins, og svo frá því gengið, að 
stjórnarnefndinni var falið að leita 
sér upplýsinga um það, og koma 
fram með tillögu á næsta þingi um 
þátttöku félagsins. Til þess að hafa 
þetta sérstaka verk með höndum. 
voru þessir þrír menn kosnir úr 
stjórnarnefndinni: Jón J. Bíldfell. 
Jakob F. Kristjánsson og Árni Egg_ 
ertsson. 

Nefnd þessi starfaði svo það 
sumar og safnaði ýmiskonar upp- 
lýsingum, er hún svo lagði fyrir 
þjóðræknisþingið veturinn á eftir. 
Mælti hún fastlega með því, að 


Þjóðræknisfélagið skipaði þegar 
fasta nefnd í þetta mál, er strax 
væri látin taka til starfa, því nóg 
væri að gera. 

Síðla haustsins 1926 barst svo 
forsieta Þjóðræknisfélagsins bréf 
líka frá formanni Undirbúnings- 
nefndarinnar í Reykjavík, þess efn- 
is, að óskað var eftir að Þjóðrækn- 
isfélagið tæki mál þetta á dagskrá. 
Var nefndarálitið og bréf þetta lagt 
fyrir Þjóðrælknisþing í febrúar 1927 
og nefnd manna kosin, er síðar 
bætti við sig, unz hana skipuðu að 
lokum 12 menn. 

Nefndin tók þegar til starfa. — 
Margbrotið verk lá fyrir höndum. 
Fyrst var að kynna almenningi 
málið og vekja athygli fyrir hátíð- 
inni meðal fólks yfirleitt. Til þess 
voru ferðir farnar fram og aftur um 
þvera álfuna. Næst var að komast 
að hagkvæmum samningum við 
eitthvert skipafélag um ferðina. — 
Lagði nefndin aðaláherzluna á að fá 
fargjöld færð niður úr því, sem þá 
voru. Þá stóðu fargjaldataxtar svo, 
að á þriðja farrými kostuðu far- 
bréf fram og til baka milli Montreal 
og Norðurlanda $196.00, en með 
þeim var ísland floikkað; til Khafn- 
ar $172.00, og til Englands $150.00. 
Öll sanngirni mælti með því, að 
með beinni ferð, er farin yxði frá 
Montreal til Reykjavíkur, yrðu far- 
bréf ekki seld dýrari en þau eru til 
Englands. En hér var við ramm- 
ann reip að draga. Ekki var hægt 
að leigja boðlegt skip til fararinn- 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


i:i 


ar. Til þess skorti fé. En með því 
eina móti hefði nefndin getað ráð- 
ið fargjaldinu. Varð því að ganga 
samningaleiðina að skipafélögun- 
um. 

Loforð fengust, fyrir vinsamlega 
milligöngu skipafélagsins danska, 
The Scandinavian American Line, 
að við þetta sérstaka tækifæri 
skyldi Reykjavík vera látin njóta 
sömu hlunninda og Khöfn, það er, 
að farbréf yrðu færð niður úr 
$196.00 ofan $172.00. En nefndin 
var ekki ánægð með það. Öll gáfu 
skipafélögin til kynna, að ef feng- 
ist álitlega stór og ákveðinn far- 
þegahópur, væri ekki fráleitt, að 
slakað yrði til betur. Öll játuðu 
þau, sem og vitanlegt er, að sjó- 
leið væri skemri til Reykjavíkur en 
til Glasgow. Er munurinn rúmar 
400—500 mílur enskar, eftir því 
hvoru megin siglt er við Nýfundna- 
land. En svo höfðu þau öll inn- 
byrðissamband sín á meðal, sem 
nefndist “The North Atlantic 
Steamship Conference”, er ákveð- 
ur fastagjald milli Ameríku og 
hinna ýmsu staða í Norðurálfunni. 
Ekkert félaganna mátti brjóta bág 
við þenna samning nema með sam- 
þykki hinna. Óhugsandi var að 
slíkur samningur fengist, eftir að 
einkasamningur væri gerður við 
eitthvert félagið. Þá mundi það fé- 
lag sízt óska eftir niðurfærslu, né 
hin láta sig það nokkru skifta, er 
útséð væri um að þau gætu haft 
hag af því. Var því um að gera, 
að binda ferðalagið engum föstum 
samningi, fyr en frá fargjaldi væri 
gengið. Fengist það fært enn þá 
neðar, var ferðamönnum sparað 
mikið fé. Stóð nefndin nú í þessu 


stími, þegar á hana var ráðist með 
þungum ásökunum, og samning- 
ur gerður af einstökum mönnum 
við eitt meiriháttar línuskipafélag, 
að undirbúa ferðina heim. Þóttist 
félag þetta þegar í stað hafa tekið 
við umboði fyrir þessari ferð, og 
var þá eigi um fargjaldalækkun að 
spyrja eftir það. 

Samdi þá loks Heimfararnefndin 
við “The Canadian Pacific Ry.” um 
ferðina. Niðurfærsla fékst allmik- 
il með járnbrautinni, en með far- 
bréfaverðið varð að sitja við það, 
sem komið var. Sérstaka lest lagði 
félagið til frá Winnipeg. í henni 
voru 11 ferðavagnar, 4 flutninga- 
og póstvagnar og einn greiðasölu- 
vagn. Ennfremur lagði það til tvö 
skip, annað til austurfarar, skipið 
“Montcalm’’, hitt til vesturfarar, 
skipið “Minnedosa”. Er þetta 
fyrsta og eina skiftið, enn sem kom 
ið er, sem farin hefir verið hring- 
ferð beina leið frá Ameríku til ís- 
lands. 

Kl. 9. að morgni fór fólkið að drífa 
inni kl. 10 að morgni 12. júní s.l. 
Vikuna þar á undan hafði ferða- 
fólkið verið að drífa að úr öllum 
áttum, því Heimfararnefndin gerði 
sér far um, að hópurinn yrði sem 
stærstur, sem héðan færi. 

Klukkan 9 á miðvikudagsmorg- 
uninn 12. júní, fór fólkið að drífa 
að vagnstöðinni, þrátt fyrir þétta 
gróðurrigningu, sem á var. Ekki 
aðeins ferðafólkið, heldur vinir þess 
og kunningjar, og aðrir íslendingar 
sem þangað komu til að kveðja 
heimfarendur. Kl. 9.30 var orðið 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


svo þéttskipað af fólki á vagnstöð- 
inni, að varla varð þversfótað. All- 
ir virtust glaðir og ánægðir, jafn- 
vel þeir, sem þráðu að fara, en gátu 
það ekki ýmsra orsaka vegna. Þeg- 
ar ofan á járnbrautarstöðina kom, 
var þar til staðar hinn mikli lúðra- 
flokkur Princess Pat hersveitarinn- 
ar, til þess að “syngja menn úr 
hlaði’’. Lék hann allskonar íslenzk 
lög meðan fólkið dreif að, beið á 
stöðinni, talaði saman og kvaddist. 
Þegar eimlestin var ferðbúin, flutti 
lúðraflokkurinn sig upp á hliðar- 
pallinn í lestaskálanum, ásamt fólk- 
inu, sem komið var til að kveðja 
heimfarendur, og það síðasta, sem 
vér heyrðum, er lestin skreið af 
stað í austurátt, var þjóðlagið ís- 
lenzka við hið ódauðlega kvæði sr. 
Matthíasar: “Ó, guð vors lands’’. 

Á ferðinni austur til Montreal bar 
fátt til tíðinda. Veðrið var yndis- 
legt. Döggin glóði á grasinu og á 
trjánum, þegar regninu létti, mjög 
skömmu eftir að lagt var af stað. 
Ryklaust var með öllu alla leiðina, 
og ferðafólkið naut til fulls hins 
breytilega útsýnis, sem er á þeirri 
löngu leið. 

Þegar til Montreal kom, mættu 
yfirmenn Canada Kyrrahafs Eim- 
skipafélagsins hópnum á vagnstöð- 
inni og sáu um, að allir kæmust taf- 
arlaust niður að höfninni og um 
borð í skipið “Montcalm", sem þá 
lá ferðbúið. Ennfremur mætti 
hópnum frá Winnipeg fjöldi sam- 
ferðafólks frá austur- og miðfylkj- 
um Bandaríkjanna, sem beina leið 
hafði farið frá Montreal. Svo, þegar 
skipið lagði af stað frá Montreal, 
var tala þeirra, sem með því vóru, 


undir umsjón Heimfararnefndar- 
innar, á leið til íslands, 368 manns. 

Eg man ekki eftir, að eg hafi 
nokkru sinni verið í glaðari hópi 
íslendinga, en þeim, sem sigldi þá 
frá Montreal (lé.júní). Ánægjan 
Ijómaði á andlitum fólksins. Gleðin 
yfir því að fá að sjá ættlandið innan 
fárra daga, og að fá að njóta þeirr- 
ar ánægju að heimsækja það á 
hátíðisdegi þess. 

Sjóferöin heim mátti heita ágæt. 
Að vísu var allheitt og þröngt á 
skipinu fyrsta daginn. En úr þvf 
var bætt, og svalinn, þegar út á 
rjúmsjó kom, var þægilegur. — Á 
ferðinni bar fátt til tíöinda. Menn 
skemtu sér við leiki, söng, samræð- 
ur og annan gleðskap, sem á slíkum 
ferðum tíðkast; þar á meðal ræður, 
er fluttar voru af þar til völdum 
.mönnum — um Alþingi hið forna. 
Tíminn leið fljótt; og nálega áður 
en við vissum af, vorum við komin í 
námunda við ísland, þrátt fyrir all- 
sterkan mótvind, er skipið átti við 
að etja hátt upp í sólarhring. 

Föstudaginn þann 20. júní var 
meiri ókyrleiki á mönnum heldur en 
dagana á undan. Menn gengu út 
og inn á skipinu og virtust hvergi 
eira. Þeir gengu fram á skipið og 
horfðu stöðugt í áttina, sem það 
sigldi í. En ekkert sást nema úlf- 
grá þoka, sem hékk í loftinu og 
huldi útsýni ait nema tiitölulega 
lítinn blett af sjónum í kringum 
skipið, þar sem öldurnar risu og 
féllu hóglátlega. Rétt eftir hádegið 
barsý skipstjóranum á “Montcalm” 
loftskeyti, þar sem honum var til- 
kynt, að strandvarnarskipin ís- 
lenzku, Óðinn og Ægir, væru vænt- 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


15 


anleg til móts við “Montcalm”, langt 
fram á Faxaflóa. Oss, sem með 
skipinu vorum, skildist strax, að 
hér væri um virðingarvott að ræða 
af hálfu stjórnarinnar á íslandi, því 
hún ein á ráð á þeim skipum, og 
heimfarendur allir urðu hugfangn- 
ir af velvildinni, sem slíkur höfð- 
ingsskapur bar vott um. Á milli 
kl. 8 og 9 e. li. kom landið í aug- 
sýn. Það var Reykjanesskaginn, 
og skömmu síðar sáust varðskipin 
koma. Þau voru fagurlega skreytt. 
fánum og að öðru leyti vel og tign- 
arlega búin. Með þeim komu á 
milli 60 og 70 manns frá Reykja- 
vík, þar á meðal tveir af ráðherr- 
um stjórnarinnar, þeir Jónas Jóns- 
son dómsmálaráðherra og Einar 
Árnason fjármálaráðherra. For- 
sætisráöherrann, sem ætlaði að 
vera með í förinni, hindraðist, svo 
hann gat ekki komið. Einnig und- 
irbúningsnefndarmenn Alþingishá- 
tíðarinnar allir. Auk þeirra voru 
margir Alþingismenn, embættis- 
menn úr Rvík og nokkrir Vestur- 
tslendingar, þar á meðal þeir séra 
Rögnvaldur Pétursson og Ásmund- 
ur P. Jóhannsson, sem voru farnir 
heim á undan aðalhópnum. Þegar 
skipin mættust, lögðust varðskipin 
við hliðina á “Montcalm’’, og stigu 
þeir, sem á þeim komu, Um borð á 
farþegaskipið. Eftir stutta dvöl í 
aðalsetustofu skipsins, var gengið 
niður í borðsalinn á fyrsta farrými 
en þangað höfðu áður safn- 
ast allir íslendingar, sem með skip_ 
inu voru. Þegar niður í borðsalinn 
kom, gerði séra Rögnv. Péttursson 
undirbúningsnefndarmenn Alþingis- 
hátíðarinnar kunnuga fyrir þeim, 
sem þar voru komnir. 


Fyrverandi bæjarfógeti og for- 
seti Undirbúningsnefndar Alþingis- 
hátíðar, hra Jóh. Jóhannesson, tók 
þá fyrstur til máls. Beindi hann 
orðum sínum aðallega til Heimfar- 
arnefndar Þjóðræknisfélagsins og 
þakkaði henni starfið. Bauð hann 
hana og alla gesti, er með skipinu 
voru, hjartanlega velkomna til 
landsins. Svaraði Jón J. Bíldfell, 
forseti Heimfararnefndar Þjóðrækn 
isfélagsins, ræðu forsetans, og 
þakkaði fyrir hönd Heimfararnefnd- 
arinnar hina vinsamlegu kveðju og 
alla samvinnu og aðstoð sem Heim- 
fararnefndin hefði orðið aðnjótandi 
frá hálfu Undirbúningsnefndarinn- 
ar. Ávarpaði þá ritari Undirbún- 
ingsnefndarinnar, hra. Ásgeir Ás- 
geirsson, fræðslumálastjóri og for- 
seti sameinaðs þings, gestina og 
hina erlendu fulltrúa, er með skip- 
inu voru, bauð þá alla velkomna til 
hátíðarinnar. Er hér var komið 
sögunni, var skipið komið inn á 
höfn og lagst, og söngflokkur 
Reykjavíkur og Akureyrar komnir 
um borð ásamt fleiri gestum úr 
landi. Eftir fræðslumálastjóra tók 
hra. Einar H. Kvaran rithöfundur 
til máls. Skýrði hann aðkomu- 
mönnum frá því, að efnt væri til 
samkomu í öðru kvikmyndaleik- 
húsi Reykjavíkur, Nýja Bíó, eftir 
hádegi daginn eftir (laugardag), 
og þangað væri öllum Vestur-ls- 
lendingum boðið. Tók þá söng- 
flokkurinn við að skemta. Eftir 
að “Ó, guð vors lands” hafði verið 
sungið, og hljóðfæraflokkur skips- 
ins skemt með hljóðfæraslætti, 
neyttu menn hressingar, er fram 
var reidd af skipsþjónum, og heils- 
uðu upp á kunningja og vini. Kom 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDTNGA 


16 


nú Reykjavíkurbáturiim “Magni" 
fram og með honum Knud Zimsen 
borgarstjóri og söngflokkur K. F. 
U. M., sem orðlagður er fyrir list- 
fengi sitt. Bauð borgarstjóri Vest- 
ur-íslendinga velkomna með snjallri 
ræðu, en séra Jónas A. Sigurðsson 
svaraði. Skemti nú söngflokkurinn 
fólki fram eftir nóttunni. Allmargir 
úr Reykjavík komu fram á skipið 
um kvöldið til að heilsa upp á 
kunningja og vini, þó miklu færri 
en vildu, því tími vanst ekki, því á- 
kveðið hafði verið, að allir aðrir 
en þeir, sem vissa bústaði áttu hjá 
frændum eða kunningjum í bæn- 
um, yrðu í skipinu um nóttina. 

Á laugardagsmorgun kl. 7 var á- 
kveðið að fara í land, og sýndi 
landsstjórnin okkur aftur þá vel- 
vild, að senda strandvarnarskipið 
Ægi út á ytri höfnina, þangað sem 
“Montcalm" lá og flytja fólk og 
farangur í land endurgjaldslaust.— 
Þegar á land var komið, voru bílar 
til reiðu að taka fólkið suður á 
Landsspítalann nýja, er landsstjórn 
in hafði verið svo góð að ljá þeim, 
sem á vegum Heimfararnefndarinn- 
ar komu, og ekki áttu athvarf ann- 
arsstaðar, án endurgjalds. H:ús það 
er hið prýðilegasta, byggt úr stein- 
steypu og stáli; er þrílyft, með öll- 
um nýjasta útbúnaði og þægind- 
um. Herbergin og salirnir eru rúm- 
góð og vel hátt undir loft, heitt og 
kalt vatn í hverju herbergi og 
gluggar allir á hjörum og falla út, 
eins og á flestum byggingum í Rvík. 
Baðker og steypiböð er á hverju 
lofti og byggingin hituð með heitu 
vatni. Rúmar hún um 250 manns. 
Innanhúsmuni alla hafði Heimfar- 
arnefndin keypt sjálf, og höfðu um. 


boðsmenn hennar, þeir séra Rögn- 
valdur Pétursson og hra. A. P. Jó- 
hannsson, gengið prýðilega fram í 
að koma öllu sem haganlegast fyr- 
ir, svo að það var alveg eins og 
að koma heim til sín að koma 
þangað inn. Hvert herbergi var 
uppbúið og umsjónarfólk við hend- 
ina, til að sjá um að alt kæmist á 
sinn stað og væri í röð og reglu. 

Staðurinn, sem spítalinn stendur 
á, er einkar vel valinn. Hann 
stendur sunnan í Skólavörðuholt- 
inu. Kringum hann er þurt og 
þokkalegt og hefir stór grasflötur 
verið ræktaður alt umhverfis bygg- 
inguna með mikilli fyrirhöfn og 
kostnaði, og hafði höfrum verið sáð 
í allstóran part af fletinum, sem 
voru svo þroskamiklir, að þeir tóku 
manni undir hönd eftir sex vikna 
sprettu. Útsýni frá spítalanum er 
hið fegursta. Skildinganes, Skerja- 
fjörður, Bessastaðir, Öskjuhlíð, 
Álftanes og hafið blasa við, og hefir 
það ekki lítið að segja fyrir þá, er 
við heilsuskort eiga að stríða og 
eiga að búa þar lengri eða skemri 
tíma, á komandi árum. 

Eftir að ferðafólk var búið að 
koma sér fyrir í þessum nýja bú- 
stað sínum og hafði neytt miðdeg- 
isverðar, fóru menn til boðsins í 
Nýja Bíó. Er það myndarlegt hús 
og stendur í miðbænum við Banka- 
stræti. Þangað safnaðist múgur og 
margmenni, svo að aðalsalur leik- 
hússins varð fullur. Til boðs þessa 
hafði verið stofnað af borgarstjóra 
Knud Zimsen og öðrum leiðandi 
Reykjavíkurbúum. — Borgarstjóri 
stýrði samkvæminu sjálfur og bauð 
Vestur-íslendinga velkomna til 
Reykjavíkur. Auk hans fluttu ræð- 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


17 


ur þeir hra. Einar H. Kvaran rit- 
höfundur, hra. Árni Pálsson, dr. 
Guðm. Finnbogason og séra Jónas 
A. Sigurðsson. Óþarft er að taka 
það fram, að ræður þessar allar 
voru snjallar, og innileg velvild 
lýsti sér í hverju orði hræðranna 
heima í garð Vestur-íslendinga. Á 
milli ræðanna og að þeim loknum 
skemti söngflokkur K.F.U.M. gest- 
unum. E)r sá flokkur mjög vel 
æfður og á yfir söngkröftum að 
ráða, sem eg gæti trúað að ættu 
eftir að heilla fleiri en íslendinga, 
ef hann gæti að ráði látið til sín 
heyra meðal erlendra þjóða. 

Á miðvikudag þann 25. júm', kl. 
1.30 e. h., var fund-ur haldinn í Há- 
skóla íslands, undir stjórn rektors 
háskólans, prófessors Einars Arn- 
órssonar, og voru til þess fundar 
boðaðir mentamenn ýmsra þjóða. 
Gat rektor þess að fundur sá væri 
haldinn til þess að taka á móti á- 
vörpum frá erlendum mentastofnun 
um, og einnig sökum þess, að Há- 
skóli íslands hefði ákveðið að sæma 
nokkra Vestur-íslendinga doktors- 
nafnbót. Á meðal þeirra sem ávörp 
fluttu frá erlendum mentastofn- 
unum voru þessir: Háskólakennari 
Sveinbjörn Johnson frá Illinois há- 
skólanum; Guðmundur Grímsson 
dómari, frá háskólanum í Norður 
Dakota; Professor Arvold frá Land- 
búnaðarháskóla Norður Dakota; 
Dr. Dieffenbach frá Pennsylvania 
háskólanum; Dr. Bradley frá John 
Hopkins háskólanum; Dr. Gould, 
frá Chicago háskólanum; Dr. Eliot 
frá Harvard háskólanum; dr. B. J. 
Brandson, frá háskólanum í Mani- 
toba; Professor J. F. Auer frá Tufts 
háskólanum í Massachusetts og 


prófessor Halldór Hermannsson, 
frá Cornell háskólan í Ithaca, N.Y. 
Eftir að ávörp þessi höfðu verið 
flutt, var Vestur-lslendingum sýnd- 
ur virðingar- og vináttuvottur á 
ný, með því að Háskóli íslands 
sæmdi eftirtalda menn úr þeirra 
hópi doktorsnafnbótum: Dr. B. J. 
Brandson, frá Winnipeg; Guðmund 
Grímsson dómara, frá Norður Da- 
kota; Sveinbjörn háskólakennara 
Johnson, frá Illinois; séra Rögnv. 
Pétursson, frá Winnipeg; Joseph 
T. Thorson, K.C., frá Winnipeg; 
Hjört Thordarson rafmagnsfræðing 
frá Chicago; Vilhjálm Stefánsson 
landkönnuð, frá New York; pró- 
fessor Halldór Hermannsson frá 
Ithaca. — Þessari athöfn, sem fór 
fram í háskólanum eins og sagt 
hefir verið, var lokið kl. 4 e. h.; en 
kynnisboð hafði forsætisráðherra 
íslands á heimili sínu, þar sem kon- 
ungur og drotning íslands voru til 
heimilis, frá kl. 4—6, sem margir 
Vestur-íslendingar tóku þátt í. — 
Kl. 6 var veizla haldin á Hotel Borg, 
er stjórn íslands bauð til, en rektor 
háskólans stjórnaði, fyrir alla, sem 
á fundi háskclans höfðu verið fyr 
um daginn. Stóð sú veizla með 
rausn mikilli fram til kl. 9 að kvöldi. 
En þá héldu margir af veizlugest- 
unum til Þingvalla. 

Enginn atburður á árinu liðna 
hefir heillað hugi manna meir, né 
heldur haft jafn víðtæk áhrif utan 
íslands og innan, eins og Alþingis- 
hátíðin. Hvað íslendinga sjálfa 
snertir, var það í alla staði eðlilegt, 
því hér var verið að minnast þess 
atriðis í h'fi þjóðarinnar, sem skýr- 
astan stimpil hefir sett á líf henn- 



18 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ar og hefir verið þróttmesta menn- 
ingaratriðið á vegferð hennar í þús- 
und ár. Hvað aðrar þjóðir snertir, 
var þetta ekki eins eðlilegt. Þær 
vissu lítið eða ekkert um sögu 
þjóðarinnar, og það sem þær vissu, 
var í fiestum tilfellum rangt, utan 
tiltölulega fárra menntamanna, er 
sérstakt far hafa gert sér um að 
kynnast sögu þjóðarinnar og menn- 
ingarlegum þroska hennar í fortíð 
og nútíð. Fjöldinn vissi því ekkert 
um, að þegar aðrar þjóðir vógust 
með vopnum og einveldishugsunin 
velti sér yfir löndin, og yfirgangur 
liarðstjóranna þrengdi æ meir að 
einstaklingsfrelsi og einstaklings- 
rétti, að þá stofnuðu íslendingar af 
eigin hvöt lýðveldi, er hvíldi á rétti 
og frelsi einstaklingsins. Hann vissi 
lítið eða ekkert um andlegt at- 
gervi þjóðarinnar — um áhrif ís- 
lendinga til forna á Ijóðagerð og 
sagnaritun á Norðurlöndum, né 
heldur hversu mikið afl að frum- 
leiki íslendinga til forna og andlegt 
atgervi þeirra hefir verið þjóðinni 
sjálfri í gegnum þúsund ára stríð 
við ótal erviöleika og þrautir. Þegar 
menn heyrðu talað um að þessi af- 
skekta og litla þjóð, íslendingar, 
ætluðu að fara að halda hátíð til 
minningar um þúsund ára gamalt 
þing, fannst þeim að grundvöllur 
sá, sem slíkt stjórnarfyrirkomulag 
hefði hvílt á í þúsund ár án þess 
að hrynja, myndi hafa verið vel 
tryggður, svo það væri gaman að 
kynnast fyrirkomulaginu og þjóð- 
inni. 

Þriðja aðstaðan að þessu máli, 
þeirri fyrstu skyld, var aðstaða Vest, 
ur-íslendinga. Þeir eldri þekktu og 
nutu minningaauðs þess, er knýtti 


hugi og hjörtu þjóðarinnar íslenzku 
við þessa hátíð, og voru að því 
leyti eitt með þjóðinni, en hátíðin 
var meira fyrir þá. Hún var tilefni 
til endurfunda vina og vandamanna 
eftir hálfrar aldar aðskilnað, og 
hún var þeim vakning og hvöt, til 
meiri atorku, sannari drengskapar 
og einlægari sjálfsprófunar í öllu, 
er þeir höfðu í arf þegið frá feðrun- 
um, og hátíðin minti hvern hugs- 
andi mann svo átakanlega á. 

Þeir yngri voru ekki og eru ekki 
eins fast knýttir við safn endur- 
minninganna, landið eða þjóðina. 
Myndina, sem þeir áttu, höfðu þeir 
fengið frá foreldrum sínum, úr 
bókum, og svo frá sínu eigin ímynd 
unarafli. En hugur þeirra var samt 
bljúgur og sál þeirra viðkvæm, er 
þeir sáu landið, þar sem foreldrar 
þeirra voru fæddir — landið, sem 
geymir duft ættfólks þeirra í skauti 
sínu; landið, sem bauð þá vel- 
komna, er þeir sigldu upp að því. 

Það er ekki í fljótu bragði hægt 
að gera sér grein fyrir vanda þeim 
og erfiðleikum, sem íslenzka þjóð- 
in og þeir, sem fyrir hennar hönd 
voru staddir í, við undirbúning 
þessarar hátíðar. Þeir þurftu að 
taka aðstöðu alls þessa fólks, sem 
um hefir verið getið, til greina og 
fullnægja vonum þess, seðja for- 
vitni þess og svala eftirvæntingu 
þess, að svo miklu leyti sem unt 
var. Það þurfti að sjá því fyrir 
gistingu, bæði í Reykjavík og á 
Þingvöllum, þar sem engin tæki 
voru fyrir hendi og allan kost 
þurfti að flytja langar leiðir til að 
fullnægja þörfum meira en þrjátíu 
þúsund manna, og það þurfti að sjá 
um veðrið, sem meira reið á með 



ALÞINGISHÁTlÐIN 


19 


en nokkuð annað; því “frjálst er í 
fjallasal” og “fagurt í skógardal’’, 
þegar sólin skín í heiði og himin- 
inn djúpur og blár livelfir sér yfir 
Þingvelli, Ármannsfell og Almanna- 
gjá. En aftur á móti kalt, dauft og 
ömurlegt, þegar skýin grúfa grá og 
þung yfir höfðum manna, og ýring- 
ur er eða steypiregn. En veðurat- 
huganir sýndu, að á undanförnum 
árum hafði einmitt rignt á Þing- 
YÖllum þá daga, sem hátíðina átti 
að lialda, og svo bætti ekki um, að 
rignt hafði stöðugt í fleiri vikur á 
undan hátíðinni; og var því sízt 
að furða, þó þjóðin væri kvíðafull, 
og fram af munni hennar brytist 
vonarþrungin ósk um gott og hag- 
stætt veður. 

Á miðvikudagskvöldið 25. júní 
var veðurútlitið allt annað en glæsi- 
legt. Þokuloftið grúfði sig svo að 
segja ofan að jörð og faldi alt út- 
sýni, en regnúðinn lagðist að öllu, 
sem úti var, þéttur og þungur. — 
Seinni hluta þess dags hófst fólks- 
flutningurinn úr Reykjavík og aust- 
ur á Þingvelli, fyrir alvöru. Stjórn- 
in hafði tekið alla fólks- og kassa- 
bíla í sína þjónustu og sett fast- 
ákveðið flutningsgjald hvora leið, 
sem var 10 krónur með fólks- og 
5 krónur með kassabílum. Við veg- 
inn hafði verið gert, þar sem þess 
þurfti, og nýr vegur lagður upp 
Mosfellssveitina, sem kom inn á 
þann eldri skamt fyrir sunnan 
Kárastaði, og fóru menn austur eft- 
ir gamla veginum, en suður eftir 
þeim nýja. Flutningurinn á fólkinu 
gekk aðdáanlega vel; eftirlit og 
regla í bezta lagi. Ekki er mér 
kunnugt um, hve margir það voru, 
sem austur fóru á miðvikudags- 


kvöldið, en mesti fjöldi hefir það 
hlotið að vera. Hómir sá, sem á 
vegum Heimarfarnefndar var, fór 
ekki fyr en á fimtudagsmorgun, 
sökum þess að við óttuðumst, að 
ef kalt eða regn yrði, að eldra fólk, 
sem ekki var vant tjaldvist, þyldi 
hana ekki, svo að ráðstafanir voru 
gerðar til að fara austur á morgn- 
ana og suður aftur á kvöldin, með- 
an hátíðin stóð yfir, og gista í hin- 
um ágæta bústað, er okkur var 
lánaður á meðan við dvöldum á ís- 
landi — Landsspítalanum nýja. Á 
Þingvöllum var viðbúnaður mikill. 
Tjaldborg mikil hafði verið reist 
inni á Leirunum, sem eru alldrjúg- 
an kipp í norður frá Þingvallabæn- 
um, og áttu þar bústað allir gest- 
ir, sem næturvist höfðu á Þingvöll- 
um, aðrir en þeir, sem á vegum 
Hátíðanefndarinnar voru, er heim- 
ilisvist höfðu annaðhvort í Valhöll, 
sem færð hafði verið af völlunum 
og suður fyrir Öxará út með holt- 
inu, nálega gegnt því, er Öxará fell- 
ur í Þingvallavatn. Þangað var og 
konungshúsið fært, er konungur og 
drotning bjuggu í á meðan þau 
dvöldu á Þingvöllum, en krónprins- 
in sænski bjó í Þingvallabænum, 
sem landsstjórnin hafði látið byggja 
upp úr steinsteypu í íslenzkum 
bæjarstíl. Aðrir gestir stjórnarinn- 
ar bjuggu í tjöldum, sem reist voru 
á túninu á ÞinSvöllum, en skandin- 
avískum stúdentum, sem fjölmenn- 
ir voru á hátíðinni, voru reist tjöld 
norðarlega í Almannagjá. Prýði- 
lega var gengið frá öllum þessum 
tjaldbúðum, og vatn leitt um þær 
til neyzlu og hreingerninga. 

Fimtudagurinn 26. júní — fyrsti 
hátíðisdagurinn, — rann upp þung- 



20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


búinn og daufur útlits. Þokuvegg- 
ur lá langt ofan í fjallahlíðar. Jörð- 
in var vot og regnúði var á annað 
slagið. Svona átti þá að fara! 
Allar vonirnar, allur undirbúning- 
urinn og allur áhuginn að verða 
til einskis. Kvíði þjóðarinnar að 



HANS HÁTIGN CHRISTIAN X. 
konungur Islands og Uanmerkur, sem 
staddur var á hátíðinni og kvaddi Al- 
þingismenn til þingsetu á þingstaðnum 
forna við öxará. 


rætast. Minningarnar allar, sem 
við hátíðina voru bundnar, að kafna 
í íslenzkri rigningu og íslenzkum 
leir. En um það var nú ekki til 
neins að deila við dómarann. Ef 
að íslenzk gifta os: íslenzkir land- 
vættir gátu ekki haldið verndar- 
hendi yfir landinu á þessari hátíð- 
arstund þess, þá var ekki um ann- 
að að gera en að taka því með 


þögn og þolinmæði, sem hverju 
öðru mótlæti, er íslenzka þjóðin 
hefir orðið að þola. — Klukkan níu 
var því gengið til tíða upp í Al- 
mannagjá, eins og dagskráin fyrir- 
skipaði. Safnaðist þar saman múg- 
ur og margmenni. Konun&ur og 
drotning, ríkiserfinginn sænski, 
sendisveitir erlenda þjóða, prestar 
íslands, alþingismenn og lands- 
menn yfirleitt skipuöu sér í fyik- 
ingu undir sérstökum sýslumerkj- 
um í gjánni rétt fyrir norðan Öxar- 
árfossinn. Til suðurs heyrðist nið- 
urinn í fossinum og ánni og vatns- 
úðann sázt leggja upp yfir gjár- 
brúnina frá fossinum. Við vest- 
urvegg gjárinnar hafði prédikunar- 
stóil verið reistur hátt í berginu 
uppi. Að austan lukti hinn eystri 
veggur gjárinnar, en að norðan 
teygði sig grá og dimm sumarþok- 
an ofan í rætur fjallanna. Guðs- 
þjónustan hófst stundvíslega kl. !) 
f. h., með því að sunginn var hinn 
alkunni sálmur Hallgríms Péturs- 
sonar, “Víst ertu, Jesú, kóngur 
klár’’, og var það sérstaklega á- 
hrifamikið að heyra orðin og hljóm 
öldur lagsins brjótast fram af vör- 
um þúsunda manna, endurhljóma 
frá bergvegnum háa, kastast til 
baka og stíga upp og út í geiminn 
ómælilega. Ekki jók það heldur 
lítið á tiguleik athafnarinnar, að 
rétt eftir að guðsþjónustan hófst, 
rofuðu skýin; þokuloftinu létti — 
fyrst af láglendinu og svo af fjöll- 
unum, unz að eftir dálitla stund 
hvelfdi himininn heiður og blár sér 
yfir Þingvöll og sólin baðaði slétt- 
una fagurgræna, hraunið og skóg- 
inn dökkgrænann, Þingvallavaftn 
spegilfagurt og bláleit fþöllin, í Seisl- 



ALÞINGrlSHÁTÍÐJN 


21 


um sínum. 

Guðsþjónusta þessi fór fram und- 
ir stjórn biskups íslands, dr. Jóns 
Helgasonar, sem prédikaði við 
þetta tækifæri. Á eftir prédikuninni 
var sunginn sálmur séra Matthías- 
ar, “Faðir andanna’’. 



Hr. JÓHANNES JÖHANNESSON 
fyrverandi bæjarfógeti og alþingismað- 
ur, forseti Undirbúningsnefndar Alþing- 
ishátíðarinnar. 

Að guðsþjónustu lokinni var 
gengið til Lögbergs. Var þeirri för 
þannig hagað, að í broddi fylking- 
ar gengu konungur og drotning, 
prinsinn sænski, ríkisstjórnin, for- 
setar Alþingis, umboðsmenn er- 
lendra þjóða, alþingismenn, biskup 
og prestar og svo sýslufélög eftir 
stafrofsröð, og voru fyrir þeim bor- 
in bæjar- og sýslumerki, en á und- 
an allri fylkingunni fór lúðrasveit 
Reykjavíkur. 

Varla var hægt að hugsa sér 
gagngerðari breytingu heldur en 
orðin var þarna á Þingvöllum svo 
að segja á svipstundu. Náttúran, 
sem verið hafði drúpandi og þung- 
búin, brosti alt í einu við manni 


hýr og glaðleg, og í stað kvíða- og 
vonleysissvipsins, sem á fólkinuí 
var, lék nú ánægju- og gleðibros 
um varir þess. Minti það mann á, 
hversu náknýtt að fólk er nátturu 
þeirra landa, sem það vex upp í, 
og ekki sízt íslendingar. 



Hr. ÁSGEIR ÁSGEIRSSON 
fræðslumálastjóri og forseti sameinaðs 
þings, forseti hátíðarinnar. 

Það er tiltölulega stuttur spölur 
frá stað þeim, sem guðsþjónustan 
var haldin á, og suður að Lögbergi. 
Er gengið eftir veginum, sem ligg- 
ur eftir gjánni, og býst eg við að 
þeir fyrstu hafi fyrir löngu verið 
komnir til Lögbergs, er þeir síðustu 
lögðu af stað. En gjáin er víð að 
Lögbergi, og eftir tiltölulega stutt- 
an tíma var hún orðin nálega full 
af fólki, það er að fólksbreiðan náði 
á milli austur- og vesturveggja 
gjárinnar. 

Að Lögbergi hafði pallur mikill 
verið reistur. Á honum stóð ræðu- 
pallur skreyttur íslenzkum fánum, 
og yfir honum blakti fáni þjóðar- 
innar á hárri stöng, en sæti voru á 


22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


aðalpallinum fyrir alþingismenn og 
gesti. Söngpallur hafði og verið 
reistur í gjánni í norður frá Lög- 
bergi, en var í helzt til mikilli fjar- 
lægð frá ræðupallinum, til þess að 
söngsins nyti þar eins og þurft 
hefði, því að kringum Lögberg 



Hr. TRYGGVI ÞÓRHALLSSON 
forsætisráðherra Islands, er setti Alþing- 
ishátíðina. 


hafði allur fjöldi fólksins skipað 
sér. 

Athöfnin að Lögbergi hófst með 
því að Þingvallakórið söng “Ó, guð 
vors lands’’. Það er ávalt hrífandi 
að heyra það lag vel sungið, eins 
og það var í þetta skifti undir 
stjórn Sigfúsar Einarssonar. Kring- 
umstæðurnar gerðu hjörtu manna 
móttækilegri fyrir regni tónanna, 
en vanalega gerist. Þúsund árin 
runnu saman í hugum manna í 
einn dag, eitt augnablik — “eitt 
eilífðar smáblóm með titrandi tár”. 

Þegar að kórið hafði lokið við að 
syngja þjóðsönginn, setti forsætis- 
ráðherra íslands, herra Tryggvi 
Þorhallsson, hátíðina með snjallri 


ræðu og vel fluttri, og bar hljóð- 
beri hvert orð skýrt og greinilega 
til alira sem staddir voru í námunda 
við Lögberg. Að ræðu þeirri lok- 
inni söng Þingvallakórið fyrri 
hluta hátíðaljóðanna undir stjórn 
Páls ísólfssonar. Kl. 11.30 setti 



Hr. JÖNAS JÖNSSON 
dómsmálaráðherra tslands, formaður 
Sambands islenzkra samvinnufélaga, og' 
einn aðalmaðurinn í Undirbúningsnefnd 
Alþingis. 

konungur þing að Lögbergi. Mælti 
hann á íslenzka tungu eða eins 
nærri henni og hann gat komist. 
Erindi hans var stutt og látlaust. 
Að því loknu flutti forseti sarnein- 
aðs þings og forseti hátíðarinnar, 
herra Ásgeir Ásgeirsson, hátíðar- 
ræðuna, snjallt mál og vel flutt, 
Hefir sú ræða, eins og allar aðal- 
ræður, sem fluttar voru við þetta 
tækifæri, verið birtar á prenti, og 
er óþarfi að fjölyrða um hana eða 
þær hér. 

Að ræðunni lokinni söng Þing- 
vallakórið síðari hluta hátíðaljóð- 
anna. Þegar því var lokið, var 
kominn matmálstími, svo fólk gekk 


ALÞINGISHÁTÍÐIN 


23 


til miðdegisverðar, sem framreidd- 
ur var eins og allar aðrar máltíð- 
ir, í Valhöll og veizluskála, er reist- 
ur hafði verið við hliðina á Valhöli. 
gestum Alþingis, en aðrir hátíða- 
gestir mötuðust í tjöldum, er reist 
höfðu verið á sléttunni austan und- 
ir austurbrún Almannagjár, rétt 
fyrir norðan þar sem Öxará fellur 
ofan á vellina. Var þar framreitt 
nóg af góðum og ódýrum mat. 

Eftir hádegi fyrsta hátíðisdag- 
inn var tekið á móti ávörpum frá 
erindrekum erlendra þinga, og gekk 
dagurinn fram að kvöldverðartíma 
til þess. Ávörp þessi voru öll mjög 
vingjarnleg í garð íslendinga og 
prýðilega vel flutt. Ekki er eg al- 
veg viss um, hve margar þjóðir 
sendu fulltrúa á hátíðina. En um 
þessar veit eg: 

Frá Þýzkalandi: 

Karl Hildenbrand, sendiherra. 

Emil Berndt, borgarstjóri. 

Hermann Hoffmann, yfirkennari. 

Frá Bandaríkjunum: 

Senator Peter Norbeck. 
Congressmaður O. B. Burtness. 
Sveinbjörn Johnson háskólakennari 
Friðrik J. Fljózdal, forseti hinna 
sameinuðu bandalaga járnbraut- 
arþjóna í Ameríku. 

O. P. B. Jakobsen söngstjóri. 

Frá Canada: 

Capt. Sigtryggur Jónasson. 

Dr. B. J. Brandson. 

Herra Árni Eggertsson 

Frá Danmörku: 

H. P. Hansen, forseti þjóðþings. 

J. Jensen Klejs, forseti Landsþings- 
ins. 


Frá Frakklandi: 

M. Fernand Lancien, forseti efri- 
deildar. 

M. Leon Vincent, þingmaður og 
borgarstjóri í Calais. 

Frá Finnlandi: 

Plr. Vamö Hakkila, forseti þjóð- 
þingsins. 

Ungfrú Sillandaa. 

Frá Bretlandi: 

Rt. Hon. Lord Newton, P.C. 

Rt. Hon. Lord Marks 

Rt. Hon. Lord Lamington. 

Sir R. Hamilton, M.P. 

Mr. Rhys J. Davies, M.P. 

Frá ítalíu: 

M. Fausto Bianchi, málafærslum. 

M. Bach, þingm. og skólakennari. 
Hurfu þeir heim aftur og sátu 

ekki hátíðina. 

Frá Noregi: 

Hr. Chr. Hornsrud, forseti Stór- 
þingsins. 

Hr. Helge Thume, forseti neðri 
deildar (Lögþingsins). 

Frá Hollandi: 

Senator Dr. H. J. Knottenbelt. 

Herr J. Koster, verkfræðingur og 
þingmaður. 

Frá Svíþjóðu: 

Hr. Bernh. Erickson, þingforseti. 

Hr. C. W. P. Nilsson, þingforseti. 

Frá Tékkó-Slóvakíu: 

M. Jean Malypetr, forseti neðri 
deildar. 

M. Francois Soukoup, forseti efri 
þingdeildar. 

M. Dr. Wladimir Zádera. 

Frá Færeyjum: 

Hr. Edw. Mitens, lögþingismaður. 

Hr. Jóannes Patursson kóngsbóndi 
í Kirkjubæ. 



24 


TlMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


Frá Mön: 

Mr. Farrand dómari (Deemster). 
Mr. E. F. Chicas, forseti Manar- 
þings. 

Mr. P. M. C. Kermode, safnvörður. 
Frá Manitoba: 

Hra. Ingimar Ingaldson, M. P. P. 
Hon. W. J. Major, dómsmálaráð- 
herra Manitoba, M. P. P. 

Frá Saskatchewan: 

Hra. W. H. Paulson, M. P. P. 

Frá Minnesota: 

Hon. Gunnar B. Björnsson, skatt- 
stjóri ríkisins. 

Frá Norður Dakota: 

Hon. Guðm. Grímsson dómari. 

Dr. G. J. Gíslason, fulltrúi ríkisstjór- 
ans. 

Þeir íslendingar, sem ávörp fluttu 
þann dag, voru: Dr. B. J. Brandson 
fyrir hönd Canada; W. H. Paulson 
fyrir hönd Saskatchewan fylkis; 
Guðmundur Grímsson dómari, fyr- 
ir hönd Norður Dakota; Gunnar B. 
Björnsson, fyrir hönd Minnesota, og 
Tngimar Ingaldson fyrir hönd Mani- 
toba. 

Um kvöldið var hin fyrsta opin- 
bera veizla haldin í sambandi við 
hátíðina. Var til liennar boðið af 
Alþingi. Ekki er mér ljóst, hversu 
margir sátu það boð, en það var 
mesti fjöldi. Veitingar voru hinar 
ríkmannlegustu og boðið í alla 
staði hið virðulegasta. 

Eftir kvöldverð áttu glímur að 
fara fram; en úr því varð þó ekki, 
því veður spiltist um kvöldið; tók 
að rigna í bygð en snjóa á fjöll- 
um. 

Föstudagurinn — annar hátíðis- 


dagurinn — rann upp þurr og bjart- 
ur. Fólkið fór að safnast saman 
upp í Almannagjá um kl. hálf-tíu; 
en um kl. tíu flutti forseti neðri 
deildar, Benedikt Sveinsson, Minni 
íslands að Lögbergi. Á eftir lék 
lúðrasveit Reykjavíkur “Ó, (guð 
vors lands’’. Var þá haldið norður 
að Ármannsfelli, eða norður í Bola- 
bás, sem er rennisléttur sandflötur 
undir fellinu, og er einkar vel fall- 
inn til þeirra skemtana, sem þar 
áttu fram að fara, en það voru veð- 
reiðar og hesta-at. Veðreiðarnar 
tókust vel. Islenzku hestarnir tóku 
hraustlega til fóta og sýndu, að í 
þeim er meira en þrautseigjan. Þeir 
eru líka ferðmiklir fyrir sína stærð, 
og ekkert skapminni heldur en kin- 
ir stærri bræður þeirra. Veðreið- 
arnar voru hin bezta skemtun. En 
upp úr hesta-atinu voru íslenzku 
hestarnir vaxnir, vildu hvorki bít- 
ast né slá. 

Kl. 12 var þingfundur að Lög- 
bergi, en klukkan 1 gengu menn til 
miðdegisverðar. 

Eftir miðjan dag á föstudaginn 
var Vestur-íslendingum fagnað sér- 
staklega að Lögbergi. Forseti efri 
deildar Alþingis bauð þá velkomna 
með vingjarnlegri ræðu, en séra 
Jónas A. Sigurðsson svaraði fyrir 
þeirra hönd með snjallri ræðu. 

Síðar þann dag fór fram forn- 
sýning. Sá þáttur úr AlþingsSögu 
íslendinga sýndur, er Hrafn Hængs_ 
son var kosinn lögsögumaður. Sýn- 
ing sú fór fram hið bezta, og vakti 
athygli aðkomandi fólks framar 
flestu öðru er fram fór á hátíðinni. 

Hálfhringur hafði verið gerður 
austan í hallanum rétt fyrir sunn- 
an og neðan Lögberg. Á sveig- 



ALÞINCrlSHÁTÍÐIN 


25 


mynduðum bekk í þeim hálfhring 
sátu Lögréttumennirnir, og hófst 
sú athöfn með því að Úlfljótur 
segir af sér lögsögu og óskar eftir 
að Lögrétta kjósi mann í sinn stað. 
Segir hann nokkuð frá starfi sínu 
og skýrir anda laganna all-ræki- 
lega. Tóik þá til máls Þorsteinn 
allsherjargoði Ingólfsson. Rifjaði 
hann upp tildrög til íslandsbygðar 
og Alþingismyndunar. Benti hann 
mönnum á ábyrgð þá er þeir hefðu 
undir gengist með ríkismynduninni, 
þar sem sú nýbreytni sé viðtekin að 
lögin komi í stað konungs. Skor- 
aði hann á fjóra höfðingja, hvern 
úr sínum landsfjórðungi, Ólaf Feil- 
an af Vesturlandi, Þorstein hvíta af 
Austurlandi, Þorstein Ingimundar- 
son af Norðurlandi og Teit Ketil- 
bjarnarson af Suðurlandi, að nefna 
þá menn til lögsögu, sem þeir vissu 
hæfasta hver í sínum landsfjórð- 
ungi. Fjöldi manna var tilnefndur. 
En Þorsteinn Ingólfsson stingur 
npp á, að Lögrétta unni Skallagrími 
Kveldúlfssyni þeirrar virðingar, að 
tilnefna lögsögumann, og nefnir 
hann þá frænda sinn Hrafn Hængs. 
son. Þar eð engar mótbárur voru 
gegn vali Skallagríms, þá lýsti Þor- 
steinn Ingólfsson kjöri Hrafns 
Hængssonar í heyranda hljóði í 
Lögréttu. Eftir að Hrafn Hængs- 
son hafði haldið alvöruþrungna 
ræðu, vann hann eið sinn að baugi 
— stallahringnum úr hofinu í 
Reykjavík, er allsherjargoðinn bar 
á hendi. 

Leiksýning þessi fór afbragðs- 
vel fram. Lögréttumennirnir hver 
um sig sýndu glöggvan skilning á 
verkefnum sínum. Þeir voru allir 
búnir í skrautlega fornmannabún- 


inga, og voru hinir hetjulegustu á 
að sjá; enda varð mannfjöldanum, 
sem náði alla leið frá eystri brún 
Almannagjár, austur að Öxará, yfir 
hólmann í ánni og yfir nokkurn 
hluta af Þingvallatúninu og svo all- 
langt til norðurs og suðurs frá sýn- 
ingarstaðnum, starsýnt á þetta á- 
hrifamikla atriði úr fornsögu þjóð- 
arinnar íslenzku. Stjórn og umsjón 
á leiksýningunni hafði á hendi Har- 
aldur Björnsson leikari, en þeir pró- 
fessorarnir Sigurður Nordal og Ól- 
afur Lárusson sömdu texta leiksýn- 
ingarinnar. 

Þegar sýningu þessari var lokið, 
var kvöldverðartími kominn. Hafði 
ríkisstjórn íslands boð mikið það 
kvöld, og fór það fram, eins og fyrra 
kvöldið, með prýði og rausn. 

Á föstudaginn eftir kvöldverð 
fóru fram íþróttasýningar og leikir 
á palli miklum, sem reistur hafði 
verið á völlunum skamt fyrir norð- 
an, þar sem Öxará rennur eftir 
völlunum. Gat þar að h'ta frítt lið 
og fagra leiki. Fólkið sat í sjón- 
brekku og horfði á, eins og fyrrum 
tíðkaðist á söguöldinni. 

Veðrið hafði verið gott báða þessa 
hátíðisdaga, nema á fimtudags- 
kvöldið. Þá rigndi og snjóaði. Var 
það aðeins til tilbreytingar og til 
þess að sýna gestum, hve marg- 
breytileg íslenzk veðrátta getur ver- 
ið, jafnvel um hásumarið. Þeir 
voru búnir að sjá þokuloft, rigningu 
og snjó. Nú áttu þeir eftir að sjá 
enn breytingu. Laugardagurinn 
rann upp bjartur og blíður. Sólin 
helti geislum sínum yfir landið — 
yfir menn og málleysingja. Ár- 
mannsfell, Skjaldbreið, Hrafnabjörg 
Hlöðufell og Tröllatindur teygðu sig 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


upp í silfurtæran himinblámann; en 
Þingvallavatn lá kyrt og rólegt til 
suðurs, eins og glampandi silfurflöt- 
ur. Það var eins og íslenzk náttúra 
vildi sýna gestunum, hve yndislegt 
veðrið getur verið og hinn forn- 
helgi þingstaður töfrandi fagur. 

Dagurinn hófst með því, að sér- 
stök ávörp voru flutt að Lögbergi 
kl. 9.30. Var þá haldinn þingfund- 
ur og að honum loknum fóru fram 
þinglausnir. En áður en þingi var 
slitið, var samþyktur og undirrit- 
aður sáttmáli milli íslands og þjóða 
Norðurlanda, er skuldbinda hlutað- 
eigendur, til að leggja öll ágreinings 
mál, sem héðan í frá kunna að 
koma upp þeirra í milli, í gerðar- 
dóm, og hlíta þeim úrskurði, sem 
upp verður kveðinn, svo að þær 
beri aldrei vopn hver á aðra. Er 
þar fagurt fordæmi gefið öðrum. 
þjóðum, sem tala um frið, en í 
sömu andránni hervæðast þó. 

Seinni hluta laugardagsins fóru 
fram íþróttasýningar og leikir, sem 
var unun á að horfa, því fólkið var 
vel æft, tigulegt og leysti verkefni 
sín prýðis vel af hendi. 

Klukkan átta um kvöldið sagði 
forsætisráðheri’a íslands, Tryggvi 
Þórhallsson, hátíðinni slitið. 

Þessi síðasti hátíðisdagur á Þing- 
völlum verður víst minnisstæður 
öllum, sem þar voru. Hátíðin var 
á enda og menn rendu huganum 
yfir það, sem þar hafði farið fram, 
og reyndar yfir þúsund ára tíma- 
bilið liðna; og viðburðirnir liðu í 
gegnum huga, hver á fætur öðrum, 
og í öllu því minningasafni festist 
hugurinn við eina staðreynd, sem 
saga þjóðarinnar öll hefir sannað, 
og Alþingishátíðin 1930 líka, en hún 


er sú, að eining og samhugur hefir 
verið og er aflið, sem hefir veitt 
þjóðinni mátt til að sigra erfiðleik- 
ana, þola þrautirnar, og er þá líka 
óbrigðull leiöarvísir í framtíðinni 
um það, hvar styrkur hennar ligg- 
ur. 

Samtökin og einingin voru öflin, 
sem gerðu íslenzku þjóðinni mögu- 
legt að halda hátíð, slíka sem þá, 
er haldin var á Þingvöllum 1930. 
Það var að sjálfsögðu vandað til 
hinna ytri ráðstafana, en þær hefðu 
orðið með öllu ónógar, ef fólkið 
sjálft — einstaklingarnir sjálfir — 
hefði ekki skilið, að um sóma þeirra 
var að ræða, og að þjóðin þeirra 
litla stóð frammi fyrir dómstóli er- 
lendra stórþjóða, sem við þetta 
tæíkifæri voru að leggja mælikvarða 
á þroska og menningargildi henn- 
ar. En samtökin réðu dómsúrslit- 
unum, sem, eftir því er eg bezt veit, 
voru þau, að hvergi í heimi hefði 
verið hægt að halda hátíð með sh'k- 
um tignarbrag, annarsstaðar en á 
íslandi. 

Framkoma þjóðarinnar á hátið- 
inni var svo háttprúð og alvöru- 
þrungin, að hún vakti sérstaka eft- 
irtekt útlendra gesta. Þar var eng- 
inn hávaði, ekkert tildur, ekkert 
verzlunarbrask, engin illindi, engin 
áflog og ölvaður maður sást ekki, 
en alvöruþrungin ró hvíldi yfir öll- 
um og öllu. Sá einbeitti ásetning- 
ur manna auðsær, að hátíðin skyldi 
verða í sem nánustu samræmi við 
eðli þjóðarinnar, sögu hennar og 
íslenzka náttúru — og sá ásetning- 
ur tókst. En íslendingar voru ekki 
alveg einir að verki. Náttúra lands. 
ins gerði sitt til, með að gera há- 
tíðina veglega og eftirminnilega. 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


27 


einkum síðasta daginn. Himininn 
var heiður og blár. Fjallahringur- 
inn, sem umkringdi hátíðarstaðinn, 
mikilfenglegur, með öllum sínum 
tilbreytingum. Ilmþrungið og hlýtt 
sveitaloftið lék um gestina. Regn- 
dropar úr heiðskíru lofti féllu eins 
og kristallsdropar ofan á jörðina; 
en regnboginn, í öllu sínu litskrúði, 
spenti sig yfir skógi vaxið hraunið 
á milli Þingvallavatns og Ármanns- 
fells. 

Sunnudaginn 29. júní afhentu 
hinir erlendu erindrekar gjafir þær 
er þeim höfðu verið fengriar til að 
færa Alþingi og íslendingum. Voru 
þær bæði margar og merkilegar. 
Athöfn þessi fór fram í Alþingis- 
húsinu upp úr hádegi. 

fslendingar í Danmörku gáfu for- 
seta bjöllu úr silfri. Á handfang 
bjöllunnar var grafið: “Með lögum 
skal land vort byggja. Þing skal til 
þrifnaðar landi’’. Gjöfina afhenti 
herra Sveinn Björnsson sendiherra 
íslands til Danmerkur við upphaf 
hátíðarhaldsins á Þingvöllum. 

Þjóðverjar gáfu rannsóknarstofu- 
tæki (Laboratory), af nýjustu gerð, 
er notuð eru til þess að rannsaka 
alidýrasjúkdóma og fleira, sem að 
landbúnaði lýtur. 

Danska Ríkisþingið gaf stórt og 
vandað skrautker,úr hinu nafntog- 
aða og óviöjafnanlega Khafnar 
postulíni. Þá gaf konungur íslands 
og Danmerkur 15,000 kr. í útgáfu- 
sjóð til að kosta prentun á íslend- 
ingasögum, en danski Ríkisdagur- 
inn gaf hverjum Alþingismanni og 
helztu söfnum landsins Flateyjar- 
bók, ljósmyndaða útgáfu eftir 
frumhandritinu, og Sáttmálasjóð- 
urinn eintak af íslendingasögu Ara 


fróða, litprentaða útgáfu eftir elzta 
handritinu. 

Norðmenn gáfu sjóð, er þeir 
kenna við Snoira Sturluson og 
kalla Snorrasjóð, á annað hundrað 
þúsund krónur. Á arður sjóðsins 
árlega að veitast sem námsstyrk- 
ur til íslenzkra nemenda, er stunda 
vilja framhaldsnám í Noregi í.ein- 
hverri fræðigrein. — íslandshús- 
nefndin í Oslo sendi skrautritað á- 
varp á dýrindis bókfelli, er vafið 
var upp á silfurbúið kefli. 

Þá sendi norska þingið og stjórn- 
in skrautprentað ávarp á íslenzku. 
Er það prentað á afar vönduð 
spjöld úr saffíanskinni. Eru þau 
gullbúin og sett 8 rúbínsteinum. 
Ennfremur gaf norska þingið for- 
seta hamar úr íbenviði, gullbúinn, 
hinn eigulegasta grip. Norska bók- 
salafélagið sendi gullbúin spjöld, 
með mynd af íslandi, en undir 
myndinni er prentað upphaf kvæð- 
isins “ísland’’ eftir A. Munch, “Lýs_ 
ir af eyju við ísþokuslóð’’. 

Bandaríkin gáfu eirlíkneski, 
af Leifi hepna Eiríkssyni, er kost- 
ar, um það því verður komið fyrir, 
um $50,000.00. Myndin var ekki 
fullgerð, svo gjafabréfið var aðeins 
afhent ásamt ávarpi frá Congres- 
sinu. Þá sendi félag danskra kvenna 
í New York bronz-brjóstmynd af 
Vilhjálmi Stefánssyni, er smíðað 
hafði íslenzka listakonan ungfrú 
Nína Sæmundsson. Ennfremur 
sendi Fugla- og trjáræktarféiagið í 
New York 1000 trjáplöntur til gróð 
•ursetningar og $1000 í peningum. 

Svíþjóð sendi margar gjafir og 
góðar: Bókasafn nær 1000 bindi. 
í því safni er þau rit að finna, er 
samin hafa verið um ísland eða 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


íslenzk efni á sænsku, auk þess 
vísindarit af ýmsum greinum. — 
Önnur gjöfin var ljósprentað ein- 
tak af Snorra Eddu, er gert var 
eftir Uppsalahandritinu fræga. Þá 
sendi ríkisþingið skrautritað ávarp 
innheft í spjöld, er gerð eru af 
miklum hagleik. Innan um ávarp- 
ið er skotið máluðum myndum, er 
minna á fornöld Svía. Myndir þess- 
ar eru af konungshaugunum hjá 
gömlu Uppsölum, fornum bauta- 
steinum, rúnahellum og víkinga- 
skipi. Framan á spjaldinu er vík- 
ingaskip, en á efri hornum mynd 
of íslandi og Svíþjóð þrykt með 
gulli. 

Frakkland gaf mjög svo vandað 
skrautker úr dýrindis postulíni. —- 
Stendur það á gyltum fótstalli, og 
er greypt í hann gullplata með á- 
gröfnu nafni Alþingis og franska 
Parlementsins. 

Finnland: Forseti Ríkisþingsins 
finska afhenti skrautritað ávarp á 
mjög vönduðu bókfelli. Er það 
bundið inn í blátt og hvítt skinn 
— fánaliti Finna og ritað á ís- 
lenzku og Finsku. 

Holland gaf skrautlegt málverk 
af hollenzkum blómum. Undir 
myndinni er hrynhend vísa prent- 
uð með gullnu letri, ort af hol- 
lenzkum fræðimanni. Vísan hljóð- 
ar svo: 

“Frjálsir menn um haf þér heilsa 
Hróðurorðum þjóð í norðri! 
Hjartans óskir þér heilar birta, 
Hönd er rétt frá Niðurlöndum. 
ísland tókst fyrir árum þúsund 
Ættum dýra frelsisstýrið. 

Aðrir fylgdu. Altaf feðra 
Arfi haldi synir djarfir.’’ 


Tékkó-Slóvakía gaf skrautker úr 
kristalli og er barmurinn lagður 
gulli. Á kerinu er skjaldarmerki 
ríkisins, og ávarpsorð, letruð gulln- 
um stöfum. 

Færeyingar gáfu sannefndan kjör 
grip, mynd prýðilega gerða af ís- 
lendingabúðum. Fyrr á öldum höfðu 
íslendingar þar vetursetu og má 
enn sjá þar fyrir búðatóftum. — 
Myndina gerði Guðmundur Hentze 
en rammann utan um myndina 
skar Jóannes Patursson. Á ramm- 
anum stendur þessi málsháittur 
Færeyinga: “Gömlum vinum og 
gömlum götum á eingin at 
gloyma.” Myndinni fylgir ávarp, 
ritað á bókfell, er vafið er upp á 
kefli. 

Manitobaþingið sendi rismynd af 
dómsmálaráðherra T. H. Johnson. 
Var hún fest upp í andyri háskól- 
ans. 

Bretland sendi nokkru eftir há- 
tíðina mikla og vandaða blekbyttu 
úr silfri, af sömu gerð og er blek- 
bytta sú hin mikla, er stendur á for- 
setaborði brezka Parlian^entsins. 
Er það virðingargjöf hin mesta. 

Engin gjöf kom frá Canada. Var 
það eina þjóðlandið, er fulltrúa 
hafði á hátíðinni, er ekki sendi 
neitt. Við gjafa afhendingu gat 
einn canadiski fulltrúinn þess, hra. 
Árni Eggertsson, að líkur væru til, 
að send yrði þaðan einhver viðeig- 
andi gjöf síðar, en að svo stöddu 
gæti hann hvorugt sagt, hvenær 
það yrði eða hver hún myndi verða. 

Um kvöldið, að athöfn þessari 
lokinni, hafði Alþingi kveðjuboð 
mikið og veglegt inn á Hótel Borg, 
hinu nýja og myndarlega gistihúsi 
Jóhannesar glímukappa Jósefsson- 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


29 


ar í Reykjavík. Voru þangað boðn- 
ir hinir erlendu fulltrúar og gest- 
ir, auk fjöldi landsmanna. 

Að hátíðinni lokinni fóru hátíð- 
argestirnir að dreifast. Sumir af 
aðkomugestunum fóru til útlanda 
til þess að skoða sig um þar. 
Heimafólkið hvarf til heimila sinna, 
og langflestir Vestur-Islendingar til 
æskustöðva sinna, eða æskustöðva 
ættfólks síns, vina og vandamanna. 
Nú reið á að nota tímann, því það 
voru aðeins fjórar vikur, sem flest- 
ir þeirra höfðu völ á til dvalar á 
íslandi, en flestum farið eitthvað 
svipað og Jónasi: “Mjög þarf nii 
að mörgu að hyggja, mikið er um 
dýrðir hér”. Þeir þurftu sannar- 
lega að hyggja að mörgu, eftir 
hálfrar aldar dvöl með erlendum 
þjóðum; því breytingarnar voru 
orðnar miklar og róttækar á flest- 
um sviðum. Gilin, lækirnir, holt- 
in, steinarnir, hlíðarnar og fjöllin, 
voru þau sömu og í gamla daga, er 
Vestur-íslendingar léku sér á þeim 
stöðvum í æsku; og þó ekki, þvi 
móarnir höfðu gengið úr sér, jafn- 
vel heilar bújarðir blásið upp. Aft- 
ur á öðrum stöðum var búið að 
græða upp það, sem áður voru 
melar. Fólkið, sem þeir þektu í 
ungdæmi sínu og þeir ólust upp 
með, var tvístrað og margt af því 
horfið út á haf dauðans. Bn samt 
var það náttúran, átthagarnir — 
æskustöðvarnar — sem helzt var 
hægt að minnast við. Alt hitt svo 
breytt, að naumast var hægt að 
þekkja það. Fólkið og hugsunar- 
háttur þess, verzlunarsambönd og 
verzlunarfyrirkomulag; sjávarútveg 
ur og fiskveiðaaðferðir, vegir og 
samgöngur; og að síðustu landbún- 


aðurinn, fyrirkomulag hans og 
húsagerð, bæði í sveit og við sjó, 
orðið annað. Á síðustu áratugum 
hefir verið gert nýtt landnám á Is- 
landi í öllum skilningi, sem gerir 
viðhorfið alt torkennilegra þeim. 
sem ekki hafa vaxið upp með því. 
Afstaða þjóðarinnar í stjórnmálum. 
í kirkjumálum og í lífsskoðunum 
er alt önnur en hún var. Verzlun- 
ina hafa Íslendingar tekið í sínar 
eigin hendur og lúta því efeki leng- 
ur útlendu verzlunarvaldi, sem hlýt- 
ur að efla sjálfstæði þjóðarinnar 
og auka framsóknarþrá hennar, þó 
árekstur kunni að verða í ýmsum 
efnum fyrst í stað. -— Flestir róðr- 
arbátar eru horfnir, en í stað þeirra 
kominn nýtízku fiskifloti, svo að 
menn geta nú sótt fiskinn út í 
hafsauga, ef á þarf að halda. Þessi 
breyting á sjávarútveginum hefir 
haft þann kost, eða ókost, í för 
með sér, að sveitimar hafa svo að 
segja tæmst af hinu yngra fólki, 
því arðurinn af hinni breyttu sjáv- 
arútgerð hefir orðið meiri en af 
sveitabúskapnum. 

Vegir allir eru breyttir, og með 
þeim samgöngurnar. Nú fóru menn 
í glæsilegum bifreiðum nálega um 
alt land, í stað þess að ferðast á 
hestbaki, eins og áður var títt. 
Hvergi var stanz, hvergi bið; aldrei 
þurfti að bíða eftir ferju, því hvert 
einasta vatnsfall er nú brúað. Hvar 
sem maður var staddur á landinu, 
gat maður náð til annara sveita eða 
landshluta með síma. Og í stað 
klyfjahestanna, þutu vörubifreið- 
arnar aftur og fram um landið, 
hlaðnar varningi og allskonar 
flutningi. 

Þá er landbúnaðurinn. Hann er 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


líka að gerbreytast, og hugsun 
þjóðarinnar í sambandi við hann, 
Henni hefir skilist, að hið gamla 
fyrirkomulag, að reiða sig á rýrar 
mýrarslæjur eða útengi fyrir fóður- 
forða handa bústofni sínum, sé ó- 
hugsandi, heldur sé eini ábyggilegi 
grundvöllurinn, að rækta landið, 
og það eru bændur í óða önn að 
gera. Samtíðin og kringumstæð- 
urnar hafa krafist þess, að íslenzku 
bæirnir væru bygðir að nýju, lýstir 
og hitaðir, og íslenzku bændunum 
hefir orðið mikið ágengt við þetta 
þrátt fyrir dýrtíð og vinnufólks- 
skort, sem er tilfinnanlegur. Það 
hefir sannarlega ekki verið kyr- 
staða á íslandi í síðastliðin fimtíu 
ár. Alt er breytt, alt nema ís- 
lenzka gestrisnin. Hún situr enn 
sem fyr í öndvegi við arineld hvers 
einasta heimilis. 

Vestur-íslendingar höfðu aðeins 
fjórar vikur, eða naumast það, til 
að kynnast hinu nýja íslandi. Tími 
sá leið svo fljótt, að menn voru 
ekki hálfbúnir að átta sig, þegar 
að halda varð aftur til Reykjavík- 
ur, því svo var fastákveðið, að skip- 
ið “Minnedosa”, er flytja átti þá til 
baka, kæmi til Reykjavíkur 4. á- 
gúst og héldi út samdægurs. Hóp- 
urinn safnaðist því aftur saman í 
höfuðstað landsins síðustu dagana 
í júlí, því nokkra daga þurfti þar til 
þess að húa sig af stað og kveðja 
forna og nýja kunningja og vini. 

En þó að Reykjavíkurbúar hefðu 
áður verið búnir að sýna Vestur- 
íslendingum góðvild og gestrisni, 
þá fór nú svo enn, að Vestur-íslend 
ingar urðu ekki einir um þær 
kveðjur. Félagið Vestur-íslending- 
ur, sem var ótrautt að greiða götu 


allra vestan gesta, bauð öllum Vest- 
ur-íslendingum til samsætis í Iðn- 
aðarmannahúsinu í Reykjavík á 
föstudagskvöldið 1. ágúst. Var þar 
fjölmenni mikið og veitingar hinar 
rausnarlegustu. Samsæti þessu 
stýrði forseti félagsins, hra. Ari 
Eyjóifsson, en á meðal þeirra, sem 
skemtu með ræðuhöldum, voru þeir 
Jónas Jónsson dómsmálaráðheiTa, 
séra Friðrik Friðriksson, formaður 
K. F. U. M. félagsins og Einar 
skáid Benediktsson, er flutti kvæði. 
Ennfremur karlakór Reykjavíkur, 
er söng fjölda söngva. 

Laugardagskveldið 2. ágúst bauð 
Alþingi öllum Vestur-íslendingum 
til kveðjusamsætis á Hótel Borg. 
Var þar fjöldi svo mikill saman 
kominn, að allir veitingasalir hó- 
telsins voru fullskipaðir. Sat þar 
um 400 manns til borðs, en sam- 
sætinu stýrði forseti sameinaðs Ai- 
þingis, hr. Ásgeir Ásgeirsson. Á 
meðan á máltíðinni stóð, sem fram 
reidd var hið ríkmannlegasta, gat 
forsetinn þess, að engin ákveðin 
skemtiskrá hefði verið undirbúin, 
en að þeir sem vildu taka til máls, 
yrðu sjálfir að gefa sig fram við 
hann, og man eg eftir að þessir 
menn fluttu stuttar ræður: Séra 
Kjartan Helgason, dr. Guðm. Finn- 
bogason, Ólafur Friðriksson og 
Bjarni alþingismaður Ásgeirsson af 
hálfu heimamanna, en séra Rögn- 
valdur Pétursson og J. J. Bíldfell 
úr hópi Vestur-íslendinga, en á 
milli ræðanna voru ættjarðarsöngv- 
ar sungnir undir stjórn Sigfúsar 
Einarssonar organleikara og tón- 
skálds. 

Eftir að máltíð og ræðuhöldum 
var lokið, var bók þeirri “Vestan 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


31 


um haf’’, er stjórn Islands haföi 
látið gefa út og ákveðið að gefa 
skyldi Vestur-íslendingum til minja, 
útbýtt og stóð séra Friðrik Hall- 
grímsson fyrir útbýtingunni. En 
til tilbreytingar sungu vel þektir 
söngvarar einsöngva, og man eg 
•eftir þeim Markan systkinum og 
Sigfúsi Halldórs frá Höfnum, sem 
þátt tóku í þeiiTi list, og einnig 
var stíginn dans af yngra og eldra 
fólki. Það var komið langt fram á 
rnorgun, þegar þessu eftirminni 
lega samsæti sleit. 

Á mánudaginn 4. ágúst kom skip-- 
ið “Minnedosa” inn á Reykjavíkur- 
höfn rétt eftir hádegi, svo nú mátti 
ekki lengi tefja. En áður en skil- 
ið var, langaði Heimfararnefnd 
Þjóðræknisfélagsins til að sýna ein- 
hvern ofurlítinn viðurkenningar- 
vott því fólki, sem hún og Vestur- 
íslendingar höfðu notið mestrar 
aðstoðar frá. Með það fyrir aug- 
um hafði nefndin farið þess á leit 
við Canada Kyrrahafs Eimskipafé- 
lagið, að það leyfði nefndinni að 
hafa boð um borð í skipinu. Em- 
bættismenn félagsins í Glasgow 
höfðu tekið þessu líklega. En þegar 
til kom, batt félagið tölu boðsgest- 
anna við sextíu og varð því ekki 
vikið frá þeirri ákvörðun, þó að 
nefndin byðist til að standast allan 
kostnað af aukagestum þeim, sem 
yfir yrðu þessa tölu. Vakti þetta 
megna óánægju með nefndarmönn- 
um, því að það var Ijóst, að nefnd- 
in var ekki í litlum vanda stödd, 
að halda sig við þessa tölu, eins 
mörgum og hún átti svo ótal margt 
gott upp að unna, og eins marga 
og hún þráði að hafa í boði sínu og 
vera með síðustu stundirnar, áður 


en hún og aðrir Vestur-íslendingar 
kveddu landið fyrir fult og alt. 

Kl. 4 e. h. fóru allir farþegar um 
borð, og sýndi landsstjórnin Vest- 
ur-Islendingum enn á ný liina sömu 
vinsemd og rausn og áður, með því 
að láta strandvarnarskipið “Ægi” 
flytja farþega og farangur þeirra 
þeim að kostnaðarlausu fram í 
skipið, en boðsgestirnir komu um 
kl. 7 um kvöldið. Svo hafði verið 
hagað til að farþegar á fyrsta far- 
rými neyttu kvöldverðar nokkru fyr 
en vanalega gerist, svo að hægt 
væri að undirbúa komu gestanna. 
Var síðan sezt til borðs í matsal 
skipsins á fyrsta farrými og matast. 
Eftir að máltíðinni var lokið, voru 
nokkrar stuttar ræður fluttar, en 
sökum þess að veizlustjórinn var 
enskur — Major C. L. Duffy — yf- 
irmaður Canada Kyrrahafs Eim- 
skipafélagsins í Glasgow, sem sjálf- 
ur tók til máls, voru ræðurnar allar 
á Ensku nema ein. Til máls tóku dr. 
Rögnvaldur Pétursson; Árni Eggerts 
son, J. J. Bíldfell og Á. P. Jóhanns- 
son á íslenzku. Var þá haldið upp á 
þilfar skipsins og þar haldið áfram 
skemtununum með söng og ræðu- 
höldum. Þar töluðu þeir fræðslu- 
málastjóri íslands, Ásgeir Ásgeirs- 
son; dómsmálaráðherra Jónas Jóns- 
son; dr. Guðm. Finnbogason; fyr- 
verandi forsætisráðherra Sigurður 
Eggerz, séra Jónas A. Sigurðsson 
og dr. Ágúst H. Bjarnason. Á milli 
ræðanna sungu allir ættjarðarljóð, 
og ungfrú Elín Jamieson frá Salt 
Lake City, Utah, söng einsöng; hef- 
ir hún fagra og mikla söngrödd og 
vel æfða. 

Kl. 1 á þriðjudagsmorguninn var 
merki gefið um að skipið væri ferð- 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


búið. Kvöddum vér þá gestina með 
trega og hjartagróinni þökk fyrir 
viðtökur þeirra og höfðingsskap, 
er þeir höfðu sýnt oss yfir þenna 
tíma, sem dvalið var á ættjörðinni. 

Þegar eimlúður skipsins blés til 
burtferðar, var kveikt á öllum raf- 


ljósum Reykjavíkur, svo að til að 
sjá var borgin sem eitt eldhaf. — 
“Ægir” dró sig hægt og gætilega 
frá skipshliðinni. Samverustund- 
inni og samfundunum var lokið að 
þessu sinni, en endurminningin um 
þá mun lifa í þakklátum hjörtum 
eins lengi og lífið endist. 


K.ve<ðja 

er fylkisþingmaður, W. H. Paulson flutti að Lögbergi 26. júní á þúsund ára afmælis- 
hátíð Alþingis, fyrir hönd Saskatchewan fylkis. 


Atburðurinn mesti í sögu þessa 
lands, stofnan lýðveldis og Alþing- 
is, fyrir 1000 árum síðan, hefir um 
þessar mundir vakið athygli ment- 
aðra þjóða. 

Stjórnarsaga íslands hefir lengi 
verið lokuð bók. Nú, þegar heim- 
urinn er loks farinn í henni að 
blaða, birtast ný merki þess, að 
menning mörg, sem ný er kölluð, 
sé framþróun hugsjóna, er rætur 
festu í löngu liðnum öldum. 

íslenzka sagnalistin, skáldlistin, 
bóklistin ©11, hefir lengi verið kunn 
og í hávegum höfð meðal fræði- 
manna margra þjóða. Líka er við- 
urkent og metið, að íslendingar ein- 
ir hafa, um margar aldir varið hina 
fornu, hreinu og fögru norrænu 


tungu, sem lifandi tungumál þjóð- 
ar sinnar, fram á þenna dag. Og 
sæmd tel eg það ríki því, Sask- 
atchewan, sem eg hefi þann heiður 
að mæta hér fyrir, að hinn mikil- 
hæfi stjórnarformaður þess les, tal- 
ar og ritar íslenzka tungu. 

Sá tími fer í hönd, sé hann ekki 
þegar kominn, að þjóðir verða 
mældar og metnar eftir manngildí 
meir en mannfjölda. 

Stóra smáþjóð! Smáa stórþjóð! 
Frá Saskatchewan flyt eg yður, af 
einum huga þeirrar miljónar manna 
og kvenna, er þar búa, bróður- 
kveðju; þökk fyrir skerf þann, er 
þér hafið lagt til menningar þessa 
heims og óskir blessunar, vegs og 
gæfu í mikilli framtíð. 



Guðmundar Grímssonar dómara til ríkisstjórans í Norður Dakota. 


Rugby, Norður Dakota, 
27. september, 1930. 

Til Virðulegs herra Geo. F. Shafer, 
ríkisstjóra Norður Dakota, 
og virðulegra þingmanna ríkisins: 

Samkvæmt þingsályktunartillögu 
(Lög Norður Dakota 1929, bls. 374) 
er samþykt var á löggjafarþingi 
Norður Dakota, hlotnaðist mér sá 
heiður að vera skipaður af ríkis- 
stjóra George F. Shafer í þá stöðu, 
er ofangreind þingsályktun ákveð- 
ur. Það varð mitt Ijúfa hlutverk að 
bera velvildarkveðjur og árnaðar- 
óskir ríkis vors til stjórnar og þjóð- 
ar íslands, á þúsund ára hátíð hins 
íslenzka Alþingis. Mér hefir auðn- 
ast að leysa þessa hugljúfu skyldu 
af höndum og leyfi mér virðingar- 
fyllst að leggja fram skýrslu þá, er 
hér fylgir. 

Eg tók mér far frá Montreal 14. 
júní með eimskipinu “Montcahn’’, 
eign Canada Kyrrhafs félagsins. 
Samskipa mér voru þessir erindrek 
ar Bandaríkjanna: Senator Peter 
Norbeck formaður f'ulltrúanefnd- 
arinnar, 0. B. Burtness congress- 
maður og F. H. Fljozdal. G. B. 
Björnsson skattstjóri Minnesota- 
ríkis og fulltrúi þess á hátíðinni; 
tveir fultlrúar frá Canada, hr. Árni 
Eggertsson og Capt. Sigtr. Jónas- 
son, og fulltrúar frá þingum Mani- 
toba- og S askatchewanfy 1 kja, hr. 
Ingimar Ingaldson og hr. W. H. 
Paulson. 

Þetta skip hafði verið valið af 
Heimfararnefnd Þjóðræknisfél. ís- 
lendinga í Vesturheimi, til skemti- 
ferðar. Milli 3 og 4 hundruð ís- 
lendingar og afkomendur þeirra 


voru um borð á leið til föðurlands- 
ins, til að taka þátt í Alþingishá- 
tíðinni. Skipið fór beint frá Mon- 
treal til Reykjavíkur, og ferðin var 
sérlega skemtileg, þrátt fyrir úfinn 
sjó einn eða tvo daga. 

Við komum til Reykjavíkur að 
kvöldi þess 20. Úti á flóanum 
mætti okkur íslenzkt varðskip. Um 
borð á því var ríkisstjórnin ís- 
lenzka, Undirbúningsnefnd Alþing- 
ishátíðar o. fl. Eftir að inn á 
höfn var komið, kom borgarstjóri 
Reykjavíkur um borð, og í för með 
honum fjölment karlakór. Frá- 
bærlega alúðlegar fagnaðarkveðj- 
ur fluttu þessir ofangreindu em- 
bættismenn oss gestunum. 

Morguninn eftir vorum vér flutt- 
ir á varðskipum stjórnarinnar í 
land. Erindrekunum öllum var vís- 
að til vistar í hinni nýju gistihöll 
Hótel Borg, sem gestum íslenzku 
stjórnarinnar. Þann dag var Vest- 
ur-íslendingum einnig haldin al- 
menn fagnaðarsamkoma í einu 
leikhúsi borgarinnar. Sex ræður 
voru fluttar af heldri borgurum 
staðarins. Borgarstjóri stýrði sam- 
komunni og karlakórið skemti. Á 
sunnudaginn var guðsþjónusta í 
dómkirkjunni, sérstaklega fyrir 
gestina að vestan. 

Á mánudaginn og þriðjudaginn 
fór stjórn íslands með fulltrúana í 
skemtiferð upp um land, til þess 
að sýna þeim fegurð íslands og 
ýmsa söguríka staði. 

Á miðvikudagsmorgun, 25. júní 
voru allir fultlrúar boðnir niður á 
bryggju til að mæta konungi ís- 
lands og Danmerkur, sem kom þá 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


i lancl af herskipi sínu, og tók 
kveðjum þeirra og almennings. — 
Honum var vel fagnað og sýnd 
viröing og kurteisi, þó eigi með því 
lífi og fjöri, sem Ameríkumönnum 
er títt. Sænska ríkiserfingjanum 
var einnig fagnað við þetta tæki- 
færi. 

Kl. 1 þenna dag hélt Háskóli ís- 
lands sérstaka samkomu, til að 
taka á móti fulltrúum útlendra 
'háskóla og annara mentastofnana. 
A þessari samkomu afhenti eg bréf 
og kveðju frá Dr. Kane, forseta 
ríkisháskóla vors, en Prof. A. G. 
Arvold flutti kveðju frá búnaðar- 
skóla vorum. Einnig var flutt 
kveðja frá háskóla Illinoisríkis, 
Chicagoháskóla, John Hopkins, 
Cornell, William and Mary, Ala- 
bama og mörgum fleiri menta- 
stofnunum. Doktorsnafnbót voru 
sæmdir: Vilhjálmur Stefánsson, 

Sveinbjörn Johnson, G. Grimson, 
C. H. Thordarson í Chicago, séra 
R. Pétursson, Dr. B. J. Brandson, 
Joseph T. Thorson, í Winnipeg, 
Manitoba, og Halldór Hermanns- 
son í Ithaca, New York. Allir þess- 
Ir að undanskildum tveim þeim 
síðasttöldu, eru nú eða hafa verið 
í liðinni tíð búsettir í Norður Da- 
kota. 

Um leið og athöfnin fór fram, 
lýsti rektor háskólans yfir því, að 
stig þessi væru veitt í virðingar- 
skyni við þessa menn, er varpað 
befðu sæmd á og víðfrægt íslenzkt 
þjóðerni í útlöndum.. — Að kvöldi 
hélt stjórnin gestkomandi háskóla- 
mönnum veizlu, er ekkert var ti! 
sparað. Síðdegis var boð inni að 
heimili forsætisráðherra fyrir full- 
trúa og boðsgesti þjóðarinnar. 


Hið eiginlega Ihátíðarhald ' ( fór 
frarn á Þingvöllum, samkonrustað 
hins forna Alþingis, um 35 mílur 
vegar frá borginni. Þangað lét 
stjórnin flytja alla hina erlendu 
fulltrúa, og sá þeim þar fyrir öll- 
um beina rneðan á hátíðinni stóð. 

Þingvellir eru stundum nefndir 
“hið áttunda undur veraldarinn- 
ar”. Þetta er ef til vill ofmæli, en 
staðurinn er undraverður. Útsýn- 
ið er í senn fagurt og breytilegt, 
með fjarlægum og fjölbreytilegum 
fjallahring, er lykur sig um stærð- 
ar stöðuvatu (Þingvallavatn). Fjöll- 
in eru gömul eldfjöll, sem elfur af 
hraunleðju runnu frá fyrir þús- 
undum ára síðan, er mynduðu 
þarna stóran og þykkan hraun- 
flöt. Síðar er álitið að jarðskjálfti 
hafi valdið því, að nokkur hluti 
hraunflatarins seig niður á annað 
h'undrað fet, og skildi eftir á hvorri 
hlið, með þriggja mílna millibili, 
hamraveggi þverhnífta milli tveggja 
gjáa, er liggja næstum samhliða 
um nokkrar mílur á lengd. 

Yfirborð hraunflatarins á milli 
stærri gjánna, er einnig markað 
minni gjám og sprungum. í þeirn 
er blátært vatn er sprettur upp úr 
neðanjarðar lindum. Samhliða 
öðrum þessara klettaveggja ris með 
nokkrum halla jaðarinn á liraun- 
spildunni og myndar annan hamra- 
vegg á móti hinum. Þessi gjá er 
kölluð Almannagjá. Dálítil á fell- 
ur í fossi frarn af vestri gjárbarm- 
inum, rennur spölkorn eftir gjánni 
og svo fram um skarð á lægri 
gjárbarminuim; síðan eftir völlun- 
um og út í vatnið. Á bökkum 
þessarar ár var hið forna Alþingi 
háð. Á báðum bökkum eru tóftir, 



ALÞINGISHÁTÍÐJN 


35 


er hlaðnar voru af torfi og grjóti. 
Hafðist fólkið við í þeim meðan 
þingið stóð. Á innri eða eystri 
gjárbarminum, og vitandi að hærri 
hamravegg Almannagjár, er Lög- 
berg. Þaðan var lýst lögum og 
dómum, úrslitum mála og öðru, er 
að þingstörfum laut. — Þessi stað- 
ur var miðstöð hátíðarhaldsins. 

Hátíðin hófst með messu, sem 
hiskup íslands flutti. Ræðustóll var 
reistur á klettasillu í Almannagjá. 

Að lokinni messugerð setti for- 
sætisráðherra Tryggvi Þórhallsson, 
hátíðina að Lögbergi, en konungur 
Islands kvaddi þingið saman. For- 
seti sameinaðs þings, herra Ásgeir 
Ásgeirsson, flutti þá hátíðarræðuna. 
Sýndi hann fram á í fáum drátt- 
um, hvernig landnámsmenn á ís- 
landi, er þó höfðu flúið liarðstjórn 
og ofríki hinna norrænu konunga 
á 9. öld, hefðu komist skjótt að 
þeirri niðurstöðu, að sjálf tilvera 
þeirra var lögum og rétti háð, og 
þeir þess vegna árið 930 stofnað 
þetta þing. Fengið því fullkomið 
löggjafar- og dómsvald í öllum 
málum, og mælt svo fyrir, að það 
skyldi koma saman á ári hverju á 
þessum stað. Hann lýsti því, hversu 
að það varð miðstöð menningar 
og fræða, jafnframt sem það var 
löggjafar. og dómþing, og hve á- 
hrif þess á þjóðina voru víðtæk. 
Að lokinni ræðu hans var haldinn 
þingfundur. 

Eftir miðdegisverð voru kveðjur 
fluttar að Lögbergi, af fulltrúum 
Þýzkalands, Stóra Bretlands, Banda 
ríkjanna, Frakklands, Ganada, 
Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar, 
Finnlands, Hollands, Checko^Slo- 
vakíu, Færeyja, Eyjarinnar Mön, 


Manitoba, Saskatchewan, Norður 
Dakota og Minnesota. 

Allar þessar þjóðir og fylki höfðu 
sent ýmsa merka menn til þess að 
bera Alþingi kveðjur — og 7 sendu 
herskip. Stóra Bretland sendi 5 
fulltrúa, 2 frá lávarða stofunni, 2 
frá neðri málstofunni og þann 5. 
sem erindreka sambandsríkjanna, 
(Dominions), og íbrýhdr^kann 
“Rodney”, annað stærsta lierskip 
sjóflotans. Bandaríkin sendu og 
5 fulltrúa, undir forustu Senators 
Peter Norbeck frá Suður Dakota; 
í nefndinni voru einnig Burtness 
congressmaður og Sveinbj. John- 
son fyrrum hæstaréttardómari i 
Norður Dakota; hr. Friðrik H. 
Fljózdai, forseti félagssambands 
járnbrautarþjóna og J. 0. B. Ja- 
kobsen. 

Allar kveðjurnar lýstu einlægu 
vináttuþeli og aðdáun. Að íslenzka 
þingið var "amma" ef ekki “móð- 
ir parlamenta”, var viðurkent. — 
Hér, löngu á undan “Magna Carta” 
var sett lýðstjórn, löggjafarþing og 
tylftardómur, er úrsburð lagði á 
mál manna, stofnanir, er fluzt hafa 
niður til vor og eru nú hluti nú- 
tíðar stjórnarkerfa vorra. 

Senator Norbeck talaði fyrir 
Bandaríkin, og eg flutti kveðju, 
sem fylgir, fyrir hönd Norður Da- 
kota; 

Háttvirti forseti:— 

Þegar ríkisstjórninni í Norður 
Dakota barst boðsbréf yðar um að 
taka þátt í hátíðarhaldi þessu, sam- 
þykti ríkisþingið í einu hljóði svo- 
látandi tillögu: 

“Með því að þjóðin íslenzka held- 
ur hátíðlegt þúsund ára afmæii Al- 
þingis I júní 1930 og 



36 


TÍMARIT ÞJ ÓÐRÆKNISFÉLAGrS ÍSLENDINGA 


“Með því að hátíð þessi er al- 
veg einstök í sinni röð og «m er 
að ræða hið elzta löggjafarþhig er 
nú er uppi, stofnað af hinni ís- 
lenzku þjóð árið 930, og 

“Með því að þjóðin íslenzka með 
bókmentum hennar er sagnvörður 
sameiginlegra þjóðminja og erfi- 
menningar hinna norðlægari þjóða, 
náskyld að uppruna og menningu 
þjóðflokkum þeim er meiginhluti 
íbúa þessa ríkis er runninn frá, og 
“Með því að fleiri íslendingar og 
fólk af íslenzkum ættum er búsett 
í ríki þessu en nokkru öðru ríki í 
Bandaríkjunum, og þessir synir og 
dætur þessa norðlæga lands hafa 
reynst þjóðhollir fyrirmyndarborg- 
arar, lagt virðulegan skerf til upp- 
byggingar ríki þessu og þjóðinni í 
heild sinni, varpað ljóma yfir þetta 
kjörlandi sitt, sem og föðurlandið, 
Þá ákveður löggjafarþing Norð- 
ur Dakotaríkis 

Að ríkið Norður Dakota, gegn- 
um löggjafarþingið, sendi þjóðinni 
og stjórninni á íslandi hamingju- 
óskir sínar við þetta sögulega tæki- 
færi, heimili ríkisstjóranum að 
skipa opinberan fulltrúa, er mæta 
skuli fyrir ríkisins hönd á þessari 
þúsund ára afmælishátíð hinnar 
íslenzku “þingmóður’’, til þess að 
frambera þar kveðjur og árnaðar- 
óskir ríkisins og feli ríkisstjóranum 
að láta gera viðeigandi skrautritað 
afrit af þingsályktunartillögu þess- 
ari og selja það hinum tilskipaða 
fulltrúa í hönd, til afhendingar 
stjórninni á íslandi.” 

Samþykt 9. marz, 1929. 

Eg færi yður hér með, á þess- 
ari hátíðlegu stund, kveðjur allra 
íbúa Norður Dakotaríkis — jafnt 


karla, kvenna sem barna. Margir 
þeirra eru synir og dætur þessa 
lands, allir, að segja má, norrænir 
að ætt og uppruna. Hver einastí 
íbúi ríkisins sendir Alþingi og hinni 
íslenzku þjóð hina innilegustu 
kveðju, og óskar þess að það fái 
jafnan borið gæfu til þess að semja 
hin spökustu lög, er orðið geti til 
blessunar fyrir þjóðina um kom- 
andi aldir. 

Þá langar sjálfan mig einnig til 
þess að óska landinu til hamingju 
með allar þær framfarir og um~ 
bætur, er orðið hafa á öllum svið- 
um. Jafnframt því sem oss ber 
að heiðra landnámsmennina, er 
fyrstir bygðu landið og stofnuðu 
Alþingi, þá virðist mér sem afkom- 
endur þeirra, og eigi sízt núlifandi 
kynslóð eigi engu minna hrós skil- 
ið. Hún hefir varðveitt frelsið, er 
forfeður hennar börðust fyrir. Hún 
hefir ávaxtað, og veitt heiminum 
aðgang að fróðleik þeim, sem þeir 
söfnuðu. Hún hefir gert meira til 
þess að liagnýta auðsuppsprettir* 
landsins en allar kynslóðirnar, sem 
á undan henni eru gengnar. Eg spái 
því að framtíð íslands muni verða 
að mun glæsilegri en fornöld þess 
hefir nokkru sinni verið. 

Samkvæmt umboði því, sem mér 
er fengið al hálfu ríkisstjórans með 
því að vera skipaður fulltrúi við há- 
tíðarhaldið, eins og þingsályktunar- 
tillagan mælir fyrir, leyfi eg mér að 
bera árnaðar- og samúðarkveðjur 
Norður-Dakotaríkis, Alþingi, ís- 
landi, stjórn þess og þjóð. 

Þá mælti ræðumaður þessum 
orðum á íslenzku: 

“Löggjafarþing Norður Dakota 
samþykti þingsályktunartillöguna í 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


37 


virðingarskyni við hátíðarhald 
þetta. 

Tillagan flytur Alþingi og ís- 
lendingum kveðju og árnaðaróskir 
allra íbúa Norður Dakota. Kveðj- 
urnar eru mæltar af alhuga, því 
hver einasti íbúi Norður Dakota, 
af hvaða bergi sem hann er hrot- 
inn, er undantekningarlaust íslands 
vinur og íslendinga. Hinar sameig- 
inlegu heillaóskir þeirra færi eg ís- 
lenzku þjóðinni á þessum degi. 

En svo flyt eg sérstaka kveðju 
frá íslendingum, sem búsettir eru 
í Norður-Dakota. Þeir dvelja í 
huganum á íslandi í dag. Þeir 
minnast atburða æskuáranna. Þeir 
rifja upp í huganum úr fornsög- 
unum minningar um forfeðurna. 
Þesskonar sögur brýna þá til 
framsóknar, veita þeim nýjan þrótt, 
vekja hjá þeim sérstakar tilfinn- 
ingar og endurnýja ásetning 
þeirra að verða íslandi til sæmd 
ar, jafnvel þótt orðnir séu borgarar 
í fjarlægu landi. Þeir fagna með öll- 
um íslendingum yfir hátíð þessari. 
Þeir gleðjast yfir hinum miklu 
framförum er hér hafa orðið. Þeir 
vilja ekki einungis heiðra frum- 
herjana, er fyrstir manna námu hér 
land og stofnuðu Alþingi, sem nú 
er þúsund ára gamalt, heldur og 
einnig hina núlifandi kynslóð, sem 
gert hefir svo mikið og er að gera 
svo mikið Íslandi til eflingar. Það 
er mér ósegjanleg ánægja, frá þess_ 
um helga stað, að bera yður hinar 
hjartfólgnustu kveðjur fslendinga í 
Norður Dakota. Guð blessi ísland 
og íslendinga.’’ 

Að svo mæltu afhenti ræðumað- 
ur háttvirtum forseta sameinaðs 
þings, herra Ásgeiri Ásgeirssyni, liið 


skrautritaða og fagra afrit þings- 
ályktunartillögunnar. 

Að ræðuhöldunum loknum var 
skotið á loft undra fögrum og töfr_ 
andi flugeldum. Samfara skot- 
dynlcjunum og þrumugnýnum flugu 
sindrandi vígahnettir um loftið. Úr 
marglitum reykjarmöknum sigu 
síðan niður fánar allra ríkjanna 
er gesti áttu á hátíðinni, og blöktu 
mjúklega yfir höfði manns. 

Aðal atriðið annan hátíðisdaginn 
var undirritun á samningi milli fs- 
lands, Danmerkur, Noregs, Sví- 
þjóðar og Finnlands, sem ákveður 
og fyrirskipar gerðardóm í öllum 
málum, undantekningarlaust, sem 
misklíð kynni að valda milli þess- 
ara þjóða. Auðsjáanlega voru ís- 
lendingar meir hrifnir af þessu 
heldur en af hinum 7 bryndrekum. 
er lágu á Reykjavíkurhöfn. ísland 
hefir hvorki landher né sjóher. 
Hefir aðeins 2 strandgæzluskip og 
2 flugvélar til verndar fiskimiðum. 
ísland hefir aldrei átt í ófriði né 
hefir verið á það ráðist. Meðan á 
heimsstyrjöldinni stóð verzlaði það 
aðallega við Bandaríkin. 

Síðdegis annan hátíðisdaginn var 
Vestur-íslendingum fagnað og flutt 
sérstakt ávarp að Lögbergi. Því 
var svarað prýðilega í bundnu og 
óbundnu máli af séra Jónasi A. 
Sigurðssyni, forseta Þjóðræknis- 
félags íslendinga í Vesturheimi. 

Þá var söguleg sýning, er sýndi 
fyrstu þingsetu fyrir 1000 árum 
síðan. 

Hinn glæsilegi og tignarlegi bún- 
ingur fornmanna — og hár og 
skegg, sem þá tíðkaðist -— var ná- 
kvæmlega stældur eftir beztu heim- 
ildum; ennfremur ræður, málfæri 
og látbragð þessara hrautryðjenda 



38 


TÍMARIT ÞJ ÓÐRÆKNISFÉLAGrS ÍSLENDINGA 


mannréttindanna, sem stofnuSu hið 
forna Alþingi. 

Síðasta dag hátíðarinnar var tek- 
ið á móti kveðjum og ávörpum frá 
fulltrúum, er mættu fyrir hönd 
hinna og annara félagsstofnana út- 
lendra. Þá var og sjálfu þinginu 
slitið, er setið hafði hátíðisdagana. 
Lýsti forsætisráðherra liátíðarslit- 
um síðla um kvöldið. 

Mjög var hljómlist iðknuð við há- 
tíðarhaldið, einkum söngur. Verð- 
laun liöfðu verið boðin og veitt fyr- 
ir beztu hátíðarljóðin. Söngflokkar 
úr fjarlægum héruðum keptu hver 
við annan. Þjóðlegar listir voru 
endurvaktar, rímnakveðskapur og 
fleira. 

Öll kvöldin fóru fram íþróttasýn- 
ingar og dans á stórum palli er 
reistur hafði verið framan í brekku, 
þar sem náttúran sjálf lagði til há- 
pallana eða upphækkuðu sætin. Þar 
var íslands glíman sýnd og sigur- 
vegaranum afhent belti að launum 
af konungi. Hin íslenzka gh'ma er 
allólík amerískri gliímu, og er mikið 
ásjálegri, liprari og listfengari. — Á 
þessum palli voru fimleikasýningar, 
er hæði konur og karlar tóku þátt í. 
Ef til vill hrifu mann einna mest 
þjóðdansarnir og þjóðsöngvarnir, 
sem sýndir voru og sungnir af um 
100 ungum drengjum og stúlkum, 
8—12 ára að aldri. Það var unun á 
að horfa. 

Hestaveðhlaup fóru fram sein- 
asta daginn. íslenzku hestarnir 
eru ekki mikið stærri en Hjaltlands 
hestar, en eru furðanlega þrótt- 
miklir og úthaldsgóðir; þeir hera 
200 punda mann. Þangað til nú 
fyrir skemstu hafa þeir verið aðal- 
farartækin. Nú eru bifreiðarnar 


og flutningabílarnir að rýma þeim 
burtu. 

Á hverju kvöldi á Þingvöllum 
voru höfð veizluhöld fyrir fulltrúa 
og boðsgesti. Stór og fagur borð- 
salur, er rúmaði hundruðir manna, 
hafði verið reistur. Ræður fluttu 
í veizlum þessum, Hans Hátign 
Kristján X. konungur íslands og 
Danmerkur, er mælti á íslenzka 
tungu; ríkiserfingi Svía, Gustaf 
Adolph, sérlega skýr og viðfeldinn 
maður um fimtugt, forsætisráð- 
herrar og stjórnmálamenn frá ýms- 
um löndum. Á margar tungur var 
mælt. f einni ræðunni bauð for- 
seti sameinaðs þings gestina vel- 
komna á 7 tungumálum, og var 
leikinn í þeim öllum. 

Einu varanlegu byggingarnar á 
Þingvöllum eru kirkja, prestssetur 
og bóndabær og gistihús, sem er 
þjóöareign. Hátíðina sóttu rúmar 
30,000 manna, og varð að sjá meira 
en helming þeirra fyrir gistingu á 
völlunum; enda var eins og heila 
borg að líta af tjöldum þar á völlun- 
um yfir hátíðina. Hver bær og sýsla 
höfðu sitt aðaltjald fyrir samkomur 
og gleðimót, en matreiðslu-, veit- 
inga- og svefntjöldum raðað um- 
hverfis. f aðaltjaldinu voru hér- 
aðsmót á hverju kvöldi, þó naum- 
ast verði kornist svo að orði. Á 
þessum tíma er nóttin raunar ekki 
til á íslandi. Á þessum mótum var 
sungið, ræður fluttar, rímur kveðn- 
ar og sögur sagðar fram á nótt. 
Þetta var sérlega viðeigandi þáttur 
í hinu þjóðlega hátíðarhaldi. 

Einstaklega góð regla var á öllu. 
Þúsundir fólks voru fluttar til og 
frá Reykjavík í bílum kvelds og 
morguns, og aðeins varð eitt slys. 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


39 


einn lokaður bíll valt um, en enginn 
meiddist. Vegirnir eru mjóir og 
ekki allskostar góðir ennþá, en bíl- 
stjórar liinir varkárnustu ökumenn 
sem eg hefi þekt. Ökuleyfi fá þeir 
ekki fyr en þeir liafa gengið undir 
ítarlegt próf; jafnvel eigendur fá 
ekki ökuleyfi án prófgöngu. Lög- 
regluþjónar voru settir til eftirlits 
og aðstoðar fram með veginum 
með stuttu millibili, ef eitthvað 
kynni að bera út af. Einn lögreglu- 
þjónn Reykjavíkur er Norður Da- 
kotamaður, alinn upp í Bantry og 
þjálfaður í lögregluliði Chicago- 
borgar, glæsilegur og þróttmikill 
að vallarsýn, yfir 6 fet á hæð. 

Bindindislöggjöf kornst á snemma 
á íslandi, en Spánverjar þvinguðu 
þjóðina til þess að gera nokkra 
rýmkun á vínbanninu, með því að 
hóta því að banna innflutning á 
íslenzkum fiski, ef til íslands yrði 
bannaður innflutningur á spönsk- 
um vínum; en á Spáni er einhver 
bezti fiskimarkaður íslendinga. Til 
miðlunar var því bannið gegn létt- 
um vínum afnumið. Vikuna fyrir 
hátíöarhaldið lokaði stjórnin fyrir- 
varalaust öllum vínsölubúðum; eng- 
in vín var hægt að kaupa meðan 
hátíðin stóð yfir. Víst er um það, 
að drykkjuskapur var ekki merkj- 
anlegur. 

Síðasta samkoman í sambandi 
við hátíðarhaldið fór fram í þing- 
salnum í Reykjavík 30. júní síð- 
deg's. Þá voru gripir og gjafir af- 
hentar, er sendar höfðu verið tii 
landsins. Þýzkaland gaf íslandi við 
þetta tækifæri tilrauna- og rann- 
sóknarstofuáhöld, til rannsóknar á 
alidýrasjúkdómum. önnur ríki gáfu 
námssjóði, fögur leirker, málverk 


og bækur. Forseti Alþingis var 
sæmdur merki heiðursfylkingarinn- 
ar frönsku; og forseti undirbún- 
ingsnefndar Alþingishátíðarinnar 
hæsta stigi Dannebrogsorðunnar. 
Þýðingarmest allra var þó gjöf 
Bandaríkjanna, standmynd úr eir 
af Leifi Eiríkssyni. Burtness con- 
gressmaður afhenti gjöfina, skýrði 
stuttlega frá þingályktunartillögu, 
er hann gerði, er heimilaði og á- 
kvað gjöfina og $50,000 til að kosta 
hana. Tillagan hafði verið sam- 
þykt af báðum deildum congressins 
og undirrituð af Hoover forseta. — 
Þá flutti Sveinbjörn Johnson sér- 
lega áheyrilega tölu um landafundi 
fornnorænna manna, og rakti sögu 
þess, hvernig Leifur Eiríksson, 
fæddur og uppalinn á íslandi, fann 
Ameríku, sem hann kallaði “Vín- 
land”, árið 1000, eða 492 árum á 
undan Columbusi. Söguleg skil- 
ríki um þenna landafund hafa 
geyrnst á íslandi. 

Kveðjusamsæti var haldið sama 
kvöldið í hinum stóra og veglega 
borðsal á Hótel Borg. Þar voru 
samfagnaðarræður fluttar og árn- 
aðaróskir á mörgum tungumálum, 
af fulltrúum hinna ýmsu þjóða. — 
Forsætisráðherrar Danmerkur, Sví- 
þjóðar og Noregs, fluttu ræður. 
Lord Newton talaði fyrir hönd 
Stóra Bretlands, Dr. Brandson fyrir 
Canada, og hr. F. H. Fljózdal fyi’ir 
Bandaríkin. Mikill velvildarhugur 
kom f ljós til hinnar íslenzku þjóð- 
ar og allir voru í bezta skapi. Með 
þessu var hátíðinni lokið. 

Meðan á hátíðinni stóð útbýtti 
konungur íslands fyrir hönd Alþing- 
is um 100 minnispeningum um há- 
tíðina, úr gulli. Voru þeir afhentir 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fulltrúum og öðrum heiðursgestum. 
Sjálfur þakkaði eg fyrir einn, er 
mér var veittur. 

Að lokinni hátíðinni var Burt- 
ness congressmaður sæmdur ridd- 
arastígi Fálkaorðunnar og einnig 
stjörnumhrkinu, í virðingar- og 
viðurkenningarskyni fyrir starf 
hans í congressinu við að fá sam- 
þykta þátttöku Bandaríkjanna í 
hátíðarhaldinu og gjöfina — Leifs 
Eiríkssonar standmyndina. 

Fálkaorðan er íslenzkt heiðurs- 
merki. 

Hinir sérstöku fulltrúar yðar, Dr. 
G. J. Gíslason og Mr. P. 0. Bugge, 
voru við hátíðarhaidið og var Ijúf- 
mannlega tekið. Því miður gat 
Dr. Gíslason eigi sótt sum gleði- 
mótin sökum veikinda. Mr. Bugge 
sótti öll mótin og liafði tækifæri 
til að frambera kveðju yðar síð- 
asta daginn á Þingvöllum. — Báðir 
voru yður til sæmdar. 

Þegar maður íhugar, að þessi 
liátíðarhöld fóru fram í landi, sem 
er minna en Norður Dakota, og 
telur aðeins einn sjötta af íbúatölu 
vorri, og hugleiðir ennfremur hið 
víðtæka alþjóðatakmark hátíðar- 
innar, yfirgrip hennar og hve á- 
gætlega hún tókst, þá lilýtur það 
að vekja aðdáun manns á ráðdeild 
og framsýni þeirra manna, er fyrir 
henni stóðu, á trúmensku og göfgi 
þjóðarinnar, er lét allan flokka- 
drátt, öll ágreiningsmál falla nið- 
ur, en stóð sameiginleg um' þetta 
mál, og greiðir allan kostnað 
er af því leiðir möglunarlaust. Alt 
ber þetta vott um hina göfugustu 
þjóðareiginleika. 

Að skýra stuttlega frá þeim á- 
hrifum, er eg varð fyrir á íslandi, 


er cmögulegt. Eg varð hugfang- 
inn af miðnætursólinni og hinu 
undraverða litskrúði náttúrunnar. 
Það var engin nótt. Eg fór í flug- 
vél yfir vesturhluta eyjarinnar og 
yfir íshafið norður fyrir heim- 
skautsbauginn. Þar er miðnætur- 
sólin sjáanleg, þó mér gæfist ekki 
að líta hana. Mig brestur orð til 
að lýsa þeirri fegurð, er eg sá á 
því flugi. Við flugum yfir fiskisæla 
firði, yfir eyjar, bókstaflega þakt- 
ar æðarfugli; yfir frjósama dali, 
þar sem grænkan á grasinu er 
grænni en á nokkru grasi öðru, er 
eg hefi séð; yfir snækrýnd fjöll og 
jökla. Við sáum skýin dragast 
saman um fjallatindana. Við sá- 
um upptök ánna, sem kvíslast eins 
og silfurþræðir undan rótum jökl- 
anna, þær smástækka og steypast í 
glitrandi fossum og flúðum niður 
fjallahlíðarnar á leið til sjávar. —- 
Það var undursamleg og ógleym- 
anleg ferð. 

Það er enginn skógur á íslandi. 
að heita má; sólin skín á nakið 
bergið og steinstorkulögin í fjalls- 
hlíðunum. Af þessu stafar hið 
afar breytilega litskrúð fjallanna 
— purpuri, himinblámi, fjólublámi 
og gullslykja — eftir því hvernig 
sólin varpar geislunum yfir ójöfn- 
ur, gil og hamrastalla þeirra. 

Eg virti fyrir mér fjallshlíð um 
sólsetursleytið í Reykjavík, og full- 
yrði að hún breytti um lit á hverri 
sekúndu. Eg hefi aldrei séð því- 
líkt útsýni á æfi minni. 

Landið sjálft er nokkuð minna 
en Norður Dakota. Það er eld- 
fjallaland rnjög hrjúft; eru ef tii 
vill þrír fjórðu hlutar þess þaktir 
jöklum, eldfjöllum og hraunum. 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


41 


Þessir hlutar landsins eru ekki 
byggilegir. Inn frá ströndinni eru 
langir firðir og frjósamir dalir. Þar 
býr þjóðin, að mannfjölda nú 
um 106,000. 

Aðalatvinnuvegirnir eru fjár- 
ræktin, mjólkuriðnaður og fisk- 
veiðar. Meðfram ströndunum eru 
auðugustu fiskimið heimsins. Upp 
að þriggja mílna landhelgislínunni 
sækja togarar og fiskiskútur frá 
öllum löndum Norður- og Vestur- 
Evrópu. Varðskip og flugvélar eru 
altaf á ferðinni að gæta þess, að 
útlend veiðiskip haldi sig utan 
þessara takmarka. Náist skip, er 
fiskar innan þessara takmarka, er 
veiðin og veiðarfærin gerð upptæ-k 
og skipið sektað eftir því sem 
sanmingar og alþjóðalög segja fyr- 
ir. — Af íslendingum er veiði rek- 
in í nýtízku stíl og með mjög full- 
komnum tækjum. Sumt af veið- 
inni er þurkað, sumt er saltað og 
sumt fryst, og selt aðallega til 
Stóra Bretlands, Spánar, Frakk- 
lands, ítalíu og Cheokó-Slóvakíu. 
Fjárkynið virðist helzt líkjast Mer- 
ino-fé. Á vorin er féð rekið upp 
á heiðar og afréttir; eru þær al- 
þjóðareign og hin kjarnbeztu hag- 
lendi. Fé alt er markað. Á haust- 
in er það rekið saman, og hirðir 
þá hver það, sem hann á. 

Mjólkuriðnaður má heita nýr. 
Samvinnu smjörgerðarhús eru sem 
óðast að rísa upp. Þessi atvinnu- 
vegur virðist eiga góða framtíð 
fyrir höndum. 

Engar járnbrautir eru til á ís- 
landi. Flutningstækin eru bílar, 
vöruflutningavagnar og hestar. ■— 
Bílar og vöruflutningavagnar eru 
flestir af amerískri gerð. Eg sá 


þar aðallega Buicks, Hudsons, 
Hupmobiles, Studebaker og Ford- 
flutningavagna. Flestir eru þeir 
keyptir í Hamborg; en þangað virð- 
ast þeir vera fluttir frá Ameríku 
með vöruflutningaskipum. 

Talsímar, ritsímar og loftskeyta- 
tæki liggja um landið. Tiltölulega 
munu íslendingar hafa fleiri síma- 
tæki en nokkur önnur þjóð í Ev- 
rópu. 

Yfir höfuð að tala virtist mér 
meiri búsæld á íslandi en í nokkr'.i 
öðru landi, er eg heimsótti á ferða- 
laginu. Við manntal, er tekið var 
í vor sem leið, kom í ljós, að það 
voru aðeins finun menn atvinnu- 
lausir á landinu. Á íslandi er eng- 
inn kotbændalýður svipaður þeim, 
sem algengastur er í öðrum lönd- 
um. Engir viliþjóðaflokkar voru 
þar fyrir, þegar landið bygðist. Og 
þangað hafa Eskimóar aldrei kom- 
ið. Allur almenningur er lesandi 
og skrifandi; fylgist með í framför- 
um og alþjóðamenningu. Engir 
eru þar miljónamæringar, engir ör- 
eigar; engir ribbaldaflokkar. Lífi 
þjóðarinnar er svo háttað, að það 
virðist veita meira tóm til hugs- 
unar og andlegs þroska en alment 
gerist vor á meðal. 

Yfirleitt virtist fólkið vera á- 
nægt og glaðsinna . Veðrátta — 
þrátt fyrir nafn landsins — er mild 
Dálítil tjörn í miðjum Reykjavíkur 
bæ frýs aldrei svo á vetrum, að 
þar megi altaf fara á skautum. — 
Aldrei kemur þar eins mikill kuldi 
og hér, og líklega aldrei jafnmikill 
hiti. Golfstraumurinn, er fellur 
milli Noregs og íslands, mildar 
veðráttuna. Endur og sinnum flyt- 
ur Pólstraumurinn ísjaka að norð- 



42 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


ur og vesturströnd landsins. Einu 
hafísjakarnir sem eg sá, voru frarn 
undan mynni St. Lawrence fljóts- 
ins. 

Þar sem ísland er eyja, þá er 
loft rakara þar en hér. Regn get- 
ur komið á hvaða stundu sem er. 
þurkun á fiski og hirðing á heyji 
getur því gengið misjafnlega. Samt 
sem áður, þá fann eg ekki til raka 
eða kulda í lofti nema aðeins fyrstu 
nótt hátíðarinnar. Þá nótt snjó- 
aði á fjöllum uppi, og var það 
fögur sjón að líta í albirtu nætur- 
innar. Að morgni skein sólin, og 
hina dagana sólskin og þægilegt 
veður. 

Fossar eru fjölmargir á íslandi, 
og möguleikar til rafvirkjunar af- 
ar miklir. Mörg bændabýli nota 
nú ljós og afl frá spriklandi lækj- 
um, sem víðast hvar eru við bæi, 
og næstum alstaðar nothæfir. 

Þá eru heitu laugarnar, er finn- 
ast svo víða. Sumar hafa verið 
virkjaðar og eru nú notaðar til 
hitunar og matreiðslu á mörgum 
bændabýl'um. Þá er líka verið að 
gera tilraunir með hverahitun í 
Reykjavík. Stór barnaskóli er þar 
í smíðum og verður hitaður frá 
Laugunum. Við sáum heita upp- 
sprettu nálægt staðnum, þar sem 
eg er fæddur, sem hefir verið mæld 
og rannsökuð. Skýrsla verkfræð- 
ingsins sýnir að rennsli og hita- 
magn er þar nóg til þess að hita 
með því heila borg, er teldi um 
25,000 íbúa. Þessi fríðendi náttúr- 
unnar bæta nokkuð upp fyrir hinn 
algera skort á kolurn og skógum 
í landinu. — Það er rétt nýlega, 
að byrjað hefir verið á að nytja þessi 
öfl; en héðan af munu framfarir 


verða skjótar á þessum sviðum. 

Enn sem komiö er, hafa sam- 
göngur og verzlunarviðskifti íslands 
verið aðallega við Evrópu. Eru því 
venjur þar og siðir og háttsemi öll 
að meginkjarna evrópískar, þó 
mjög séu við alþjóða menningar- 
hætti og fylgist fyllilega með tím- 
anurn. Þrátt fyrir þetta varð þó 
útflutningur allmikill á árunum 
1870 til 1890 til Norður-Ameríku. 
Var þá árferði ervitt og óreiða á 
verzlun og atvinnubrögðum. Ætlað 
er á, að milli 30—40,00 manns af 
íslenzkum uppruna sé nú búsett í 
álfu þessari, eða sem svarar fullur 
þriðjungar við tölu þeirra, er búa í 
heimalandinu. En blóðið er þétt- 
ara en vatn. Þótt stjórnmála- og 
verzlunarböndin knýti ísland við 
Evrópu, er það tengt þjóðernis- og 
blóðskylduböndum við Ameríku. 

Hátíðin beindi athygli heimsins 
að hinni undraverðu sögu íslands 
og afrekum þess á sviðum stjórn- 
vísinda og bókmenta. Hún færði 
það í vináttusambönd við allar 
þjóðir, en framar öllu öðru endur- 
nýjaði hún frændsemina milli þess 
og skyldmennanna í Vesturheimi. 
Samfagnaðaróskir ,þeirra voru inni- 
legastar, hluttekningin einlægust, 
og þeim voru hjartfólgnustu kveðj- 
urnar fluttar. Eg spái því, að á 
komandi árum muni ísland oftar 
og meira leita trausts og uppörv- 
unar til Ameríku en verið hefir, og 
Ameríka, fyrir atbeina íslenzka 
stofnsins, er búsettur er í álfu þess- 
ari, skoða undraeyjuna litlu norður 
í Atlantshafinu, með meiri og meiri 
aðdáun, virðingu og velvildarhug, 
og fúslega leggja því lið, til hag- 
kvæmra framfara. Bandajríkin. 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


43 


Canada og ísland myndu öll græða 
við það. 

Norður Dakota var eitt með þeim 
fyrstu héruðum, þar sem íslenzk- 
ir innflytjendur námu land, og 
þeim farnaðist vel. Norður Da- 
kota er því í áliti á íslandi. Til rík- 
is þessa komu inflytjendur þessir 
fyrir rúml. 50 árum síðan, reynslu- 
og kunnáttulausir á mál, siði og 
vinnubrögð þessi lands — með alls 
ekkert, nema áræðið, einbeittan 


fósturlandið. Alt þetta hefir skap- 
að þann velvildarhug milli islands 
og Norður Dakota, er hvarvetna 
var svo áþreifanlegur. Stjórnin ís- 
lenzka virtist meta mikils undir- 
tektir Norður Dakota þingsins við 
boðsbréfi hennar um að taka þátt 
í hátíðarhaldinu. 

Að lokum vildi eg þakka yður 
innilega fyrir útnefningu mína, og 
hið fágæta tækifæri, er hún gaf 



Hra. Asfteir Asgreirsson forseti Alþingishátít5arinnar, flytur hátít5arræt5una at5 Lög- 
bergi. Myndin sýnir þingpallinn. Situr konungur yzt til hægri, og þar útfrá krónprins 
_Svía, útlendir erindrekar, alþingismenn og gestir._ 


vilja og vonir um farsæla framtíð. 
Skynsemi þeirra hefir sigrað. Land- 
neminn hefir yfirstígið erfiðleikana. 
Ríkið tók hann í faðm sér og hefir 
veitt honum kost á að hagnýta sér 
auðsuppsprettur þess og framfara- 
tækifæri. Hvorttveggja hefir hann 
notað, og endurgoldið, með því að 
leggja fram krafta sína eindregið 
því til framfar. En ást sína og virð- 
ingu hefir hann varðveitt gagnvart 
föðurlandinu eftir sem áður, án þess 
að það hafi rýrt lioliustu hans við 


mér til þess, að heilsa upp á föð- 
urland mitt og sjá mig um í hin- 
um forna heimi. 

Eftir hátíðarhaldið fór eg snögga 
ferð til Danmerkur, Þýzkalands, 
Svisslands, Frakklands og Stóra 
Bretlands. 

Eg kem heim öldungis sannfærð- 
ur um það, að ástæður vorar hér — 
þó oss virðist þær að sumu leyti 
ekki sem ákjósanlegastar — eru 
mikið betri en þær, sem Evrópu- 
þjóðirnar eiga við að búa yfirleitt. 





Séra Jónasar A. Sigurðssonar að Lögbergi, 27. júní 1930. 


Herra forseti, 
liáttvirta þing og þjóð! 

Eg, einn íslenzkra útlaga, er 
“reið yfir bárubreið bruna-sund’’ f 
ýmsri merkingu, stend upp hér að 
Lögbergi, Sinaí íslands, stað, sem 
helgaður er af hart nær 900 ára 
þekking og þrautum þjóðlífsins, 
þar sem fyr “stóð hann Þorgeir á 
þingi, er við trúnni var tekið af 
lýði’’; þar sem “komu Gissur og 
Geir, Gunnar, Héðinn og Njáll’ — 
til þess að þakka stjórn íslands, 
þingi og þjóð fyrir frábærar viðtök- 
ur, hvað snertir oss Vestur-íslend- 
inga og ávarp það, sem oss var nú 
flutt af forseta efri deildar Alþing- 
is fyrir hönd þjóðarinnar. 

En eg kem hér ekki fram í eig- 
in nafni einvörðungu. Eg tala hér 
fyrir meginþorra þeirra manna ís- 
lenzkra, er eg bý á meðal. Eg fer 
ekki með umboð stórþjóðar, ríkis, 
fylkis, stjórnarvalda né stofnana. 
En mér er falið að flytja íslandi og 
íslendingum hér á þessari mestu 
hátíð í allri þjóðarsögu þessa lands, 
kærleikskveðju Islendinga, er vest- 
an hafs dvelja. — Þeirra manna og 
kvenna, er eg hygg að heitast unni 
íslandi og íslenzkri þjóð í öllum 
heimi. — 

Ekkert hlutverk er til í víðri ver- 
öld, hvorki embætti né umboð, 
hvorki orð né atvik, er eg kysi 
fremur að framkvæma en einmitt 
þetta erindi. — Þó verður kveðjan 
ekki flutt sem skyldi. Kærleika 
Vestur-íslendinga til ættlands og 
ættþjóðar geta engin orð túlkað. 


Ættjarðarást þeirra verður hvorki 
mæld né vegin. Enginn getur sagt 
sögu baráttu og bæna þessara 
barna íslands. Engin mannstunga 
megnar að færa í orð klökkvann, 
er fylgdi kveðjum þeim. En hjörtu 
þeirra, sem aldir eru á íslandi, 
nærðir við móðurbrjóstin á hálf- 
helgum ættjarðarfræðum, íslenzk- 
um sögum og söngvum, hafa ekki 
gleymt þeim né glatað, — ekki get- 
að “sofið fyrir söngvunum þeim’’, 
þótt dvalið hafi þeir erlendis um 
hálfrar aldar skeið. 

Flestir íslendingar, er fluttust til 
Ameríku, hörmuðu heimanförina. 
Einkurn var það erfitt árferði, er 
ýtti þeim úr landi. Framtíð æsk- 
unnar var þá og tæpast glæsileg í 
augum öreiganna. Utanförin var 
úrræði bóndans íslenzka í fornöld, 
er hann fann fé á þrotum, en kaus 
heldur að gerast landnemi utan ís- 
lands, “en sæmdinni að týna’’. En 
ættlandi, æskustöðvum og frænd- 
liði unnu menn alment engu síður. 

Bækurnar, málið og menning 
þjóðarinnar fóru utan með oss sem 
heigir landvættir. Vér litum á ts- 
land sem landnámsmaðurinn leit á 
Helgafell. Vér kvöddum hér klökk- 
ir. Og síðan hefir Vestur-íslend- 
ingum jafnan verið tíðrætt um ís- 
land og alt, sem þar á uppruna. 
Þótt nýir bólstaðir hafi blessast oss 
erlendis, snúa sálar-dyr útfluttra 
íslendinga að íslandi. Hjörtu vor 
eru íslenzk, þótt hreimur tungunn- 
ar breytist. Andinn dvelur lang- 
vistum á æskustöðvunum, þótt ból- 
staðir manna séu alla leið vestur í 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


45 


Ameríku. Alt, sem snertir ísland, 
snertir oss. Hver fregn að heim- 
an, er sem sendibréf frá ástvinum. 
í flestu er enn auðsætt, að líftaug 
vor Vestur-íslendinga liggur frá 
hjartarótum Fjallkonunnar. Arfur- 
inn íslenzki er oss fjöregg. Þjóðar- 
kostina vilja Vestur-íslendingar 
varðveita og ávaxta. Einskis æskja 
þeir fremur, en að víðfrægja ætt- 
þjóð sína og ættjörð. Það er þeirra 
sameiginlega metnaðarmál. 

Frá öndverðu var æðsta og fyrsta 
áform íslendinga vestan hafs, að 
varðveita þjóðerni sitt. í því skyni 
fylgdust þeir að, svipað og Laxdæla 
saga segir frá um íslendinga, er ut- 
an fóru í fornöld, og vetursetu áttu 
í Niðarósi: — “í þenna tíma váru 
margir menn íslenzkir í Noregi. — 
-— íslendingar váru allir saman um 
vetrinn í bænum”. — 

Þjóðræknin — og heimförin — 
er beint framhald þeirrar trygðar, 
er forðum sameinaði íslenzka odd- 
vita í Niðarósi, og síðar vestur-ís- 
lenzka forystumenn í Milwaukee, 
Wis., 2. ágúst 1874. Því fóstbræðra- 
lagi má ekki bregða. — 

En tilgangur Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi er víðtæk- 
ari en sú heitstrenging ein, að duga 
íslendingum og varðveita minjar 
íslands. Það vill gera íslenzka 
menn tvígilda í þjóðlífi Vestur- 
heimsmanna. Það vill halda á lofti 
merki þess manngildis, er íslenzk 
alþýða á ein í öllum heimi. Það vill 
auglýsa hinn fágæta menningarauð 
íslenzkrar þjóðar. Það vill draga 
úr þeim feiknstöfum og flokkaríg, 
er sköp ristu ættbálki vorum endur 
fyrir löngu, og verið hefir böl 


þeirra að fornu og nýju, eystra og 
vestra. — 

Svo þjóðrækni þeirra íslendinga 
er nú dvelja í löndum sólarlagsins, 
er alls ekki á vonarvöl, né heldur 
vofir yfir oss þar vestra, sem ís- 
lendingum, neitt útbyggingarbréf. 

En ekki flyt eg yður fésjóð né 
fjármunagjafir frá íslenzkum al- 
menningi vestra. Þó tel eg oss 
Vestmenn ekki með öllu tómhenta. 
“Silfur og gull á eg ekki, en það 
sem eg hefi, það gef eg þér”. Eg 
fer hér með það, er vér íslendingar 
höfum ávalt talið öllum auði dýrra, 
en hvorki verður verði keypt né 
með gjöfum sannað: Fyrir hönd 25 
til 30 þúsunda Vestur-íslendinga, 
tjái eg yður, búsettum á íslandi, 
hjartfólgið bróðurþel bræðra yðar 
og systra fyrir vestan haf. Eins 
og Alþing og fulltrúar allra Norður- 
landa samþyktu nú og hér, á þess- 
um einstæða degi allrar mannkyns- 
sögunnar, að lúka öllum málum, er 
ísland varða, friðsamlega um ald- 
ur og æfi, þannig ber eg yður holl- 
ustuorð og heitstrenging allra 
góðra Vestur-íslendinga, um að 
tengja flota vorn og yðar, treysta 
bræðraböndin og vernda af fremsta 
megni dýrmætan ættararf. Þessi 
“Nýi Sáttmáli” er skráður á hjörtu 
vina yðar vestra, og innsiglaður 
með bænurn og blessunarorðum 
þúsundanna, sem hér eru ósýnilega 
nálægar í dag. —- 

Heimanför, fjarvist frá föður- 
húsum, eyltur einatt samúð syst- 
kina og frænda. Lífsloftið er 
hreinna utan húss en innan veggja. 
Vera má, að ættjarðarástin sé eins 
hrein erlendis sem innan lands. 
Fjarvistin frá íslandi hefir áreiðan- 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


lega þroskað ættjarðarást margra 
Vestur-íslendinga. Hömlur kær- 
leikans kynda bezt eld ástarinnar. 
Sögurnar og ættjarðarkvæðin bera 
hér vitni: “Út vil ek”, og “Flyt mik 
til frænda minna’’, eru þar við- 
kvæðin. Örvar-Oddur vann sigur 
hvar sem hann fór, ríkti einvaldur 
suður í heimi við of fjár og ýmsa 
hagsæld En kvöld eitt mælir hann 
til drotningar sinnar: “Ek ætla 
norður til Hrafnistu, ok vil ek vita, 
hver eyna hefir at varðveita, því 
at ek á at hafa hana ok mínir ætt- 
menn — ok mun ekki stoða at letja 
mik, því ek er ráðinn í at fara.’’ 
Hinn norræni kappi fer heimleiðis 
og ber þar beinin. 

En þetta er þá einnig sagan af 
sálarlífi Vestur-íslendingsins, sem 
ekki virðir föðurleifð sína að vett- 
ugi. 

Fráskilinn og fjarlægur föðurlandi 
og frændum, átthögum og æsku- 
stöðvum, eygir hann heima, vonar- 
tinda lífsins, ofar þoku, þröngsýni 
og dægurþrasi. Hver hóll og klett- 
ur bygður ósýnilegum hollvættum. 
Hver lækur að lífsins lind. Kulda- 
stakkur lífsins og landsins verður 
að sumarhjúp. Þjóðin, afklædd 
göllum sínum, er sparibúin í þing- 
reið eða kirkjuferð. Málið, laust 
við þrátt hversdagslífsins, verður 
að mjúkum móðurorðum. Slíkum 
hugsunum gaf heimförin nýtt gildi 

“Við sátum hjá Angantýs eldi 

Við Eddu og tungunnar mátt.” 

Hið bezta í arfi og eðli íslendings 
ins hélt oss öðru fremur andlega vak 
andi í mannös og mammonshyggju, 
mannlífs þjarki og meiniætum 


frumbýlingsáranna erlendis. Vér 
sofnuðum frá íslenzkum sögum og 
sálmum, með ljóð og rímur undir 
koddanum, oss dreymdi um barns- 
eðlið, æskuna og Island, og vökn- 
uðum til að gerast farþegi miðnæt- 
ursólarinnar um heiðskírt háloftið, 
ofar öllu láglendi lífsins, í vonar- 
land íslenzkra barna, — heim, til 
ættjarðarinnar fögru og frægu og 
hinna frábæru frænda vorra. 

Verður nokkurt mannsbarn veik- 
ara eða vansælla fyrir að dreyma 
daglega slíkar myndir? 

En Vestur-íslendingurinn lætur 
sér engan veginn nægja frægð eða 
sigur líðandi stundar. Hann elsk- 
ar sína vonardrauma, hvort sem 
þeir vitja hans í Betel eða á Þing- 
völlum, í Winnipeg eða í Reykja- 
vík. Hann ýtir út takmörkum sjón- 
deildarhringsins. Hann kýs að 
mæta sólroði dagsins. Hann vill 
lifa sonur morgunsins í þeirri von, 
að komast lijá valdi næturinnar. 
En inn í hvern geisla í sálarlífi 
hans, er ísland ofið. — 

Vér frá útlandinu, er höfum feng- 
ið að lifa þessa ógleymanlegu sig- 
urhátíð í skauti íslands, á helgasta 
stað hins helga lands, augliti til 
auglitis við sögu þúsund ára, á sam- 
fundi ættbræðra, er efalítið verður 
vor síðasti, vér hugsum ósjálfrátt 
til samfunda feðga, er unnust heitt, 
en atvikin skildu. Kunnasta forn- 
aldarsagan segir frá samfundum 
þeirra þannig: “Jósef — fór á 
móti ísrael föður sínum — og er 
fundurn þeirra bar saman, féll hann 
um háls honum og grét lengi . . . 
Og ísrael sagði við Jósef: Nú vil 
eg glaður deyja, fyrst eg hefi séð 
auglit þitt, og þú ert enn á lífi.” 



ALÞINGISHÁTÍÐIN 


47 


— Þeir, sem vilja, geta talið það 
vott um vanstyrk, að þannig er far- 
ið hugarástandi vor aðkomumanna, 
er hingað sóttum hátíð yðar. — Sú 
þrá hefir, einnig ósjálfrátt, ofist 
inní eðli vort, að ísland yrði oss 
fordyri eilífðarinnar,—vér gengjum 
nú og hér fagnandi til fundar við 
dauðann, er vér höfum séð, berum 
augum, vorlíf lands og þjóðar, er 
vér unnum af alhug. 

“Móðurjörð livar maður fæðist, 

Mun hún ekki flestum kær?” 

Þér kannist við enska skáldið 
Thomas Hardy. Hann er nýlega 
andaður. Hann unni átthögum sín- 
um með dæmafáum kærleika. — 
Hrjóstur og heiðar urðu honum 
persónugervingar lifandi náunga. 
Þaðan stafar einkum frægð hans 


meðal Breta. 

Er hann dó, heimtaði þjóðin hans 
að líkaminn yrði greftraður í West- 
minster Abbey — dánarreit hinna 
andlega tignu meðal Breta. — En 
hjarta Hardy's var, samkvæmt ráð- 
stöfun hans, jarðsett í heimahög- 
um — þar sem hjartað átti heima. 

íslenzka þjóð! Svipað er ástatt 
fyrir ýmsum börnum þínum, er er- 
lendis dvelja. Hver sem endalykt 
æfinnar verður, er hvíldarstað 
hjartans ráðstafað. — 

En þú, sem hófst ísland úr und- 
irdjúpi úthafsins, og settir það út- 
vörð norrænnar menningar, vernda 
það, faðir, blessa börn þess, mál 
þeirra og menning alla, unz þú 
gefur mönnum nýjan himin og nýja 
jörð. 











uninm Jólhsrínrínissoini 

Eftir J. Magnús Bjarnason. 


Með Eggerti Jóhannssyni er til 
moldar hniginn einn hinn mætasti 
og vinsælasti maður, sem 'uppi hefir 
verið með Vestur- íslendingum, og 
einn þeirra manna, sem mest og 
bezt tóku þátt í því, að viðhalda 
íslenzkri tungu hér vestan hafs og 
sporna við því, að íslenzkt þjóðerni 
hér í landi hyrfi á svipstundu eins 
og dropi í sjóinn. — Bg ætla ekki 
að fara að skrifa æfisögu hans, né 
segja frá starfi hans í þágu vestur- 
íslenzkrar blaðamensku, sem hann 
var svo lengi viðriðinn. En mig 
langar til að fara nokkrum orðum 
um þá viðkynningu, sem eg hafði 
af honum, og lýsa honum eins og 
hann kom mér fyrir sjónir og reynd- 
ist mér. 

Eggert var fæddur að Vindheim- 
um í Skagafirði 1. nóvember 1860. 
Faðir hans var Jóhann (d. 1919) 
Jóhannsson bónda á Vindheimum, 
Jóhannessonar hreppstjóra á Víði- 
völlum í Skagafirði, Eggertssonar 
lögréttumanns á Ökrum, er var af 
hinni alkunmu Svalbarðsætt og 
kominn í beinan karllegg frá Magn- 
úsi hinum prúða, sýslumanni á Bæ 
á Rauðasandi, Jónssonar á Sval- 
barði, Magnússonar. En móðir Eg- 
gerts Jóhannssonar var ÁrnfríSur 
(d. 1876) Jóhannesdóttir, og voru 
þau hjónin Jóhann og Arnfríður ná- 
skyld. Jóhann var tvíkvæntur og 
hét seinni kona hans Guðbjörg 
Eyjólfsdóttir. Er dóttir þeirra Guð- 
rún Jónína í Seattle, Wash., kona 


Árna Sumarliðasonar gullsmiðs, 
Sumarliðasonar. En þau af systkin- 
um Eggerts, er eg veit um, eru þessi: 
Árni, bóndi við Hallson, N. Dakota, 
kvæntur Önnu dóttur Björns Jóns- 
sonar frá Sleitustöðum í Skagafirði 
og Sigríðar Þorláksdóttur; Árnfríð- 
ur, ekkja Jóhanns Árnasonar frá 
Krithóli; og Hólmfríður Rósa (d. í 
Seattle, Wash., 1928), er átti Pál 
Ólafsson frá Litladalskoti í Skaga- 
firði. Öll voru þau systkinin vel 
gefin og mannvænleg og mikils 
metin af öllum, er kynni höfðu af 
þeim. 

Eggert Jóhannsson fluttist með 
foreldrum sínum vestur um haf 
sumarið 1876, og kom til Winnipeg 
8. ágúst, og var hann þá á sextánda 
árinu. Faðir hans settist að við ís- 
lendingafljót þá um haustið, og bjó 
þar þangað til 1881, að hann fluttist 
til Dakota og nam land nálægt 
Hallson í Pembina County. Eggert 
dvaldi í Nýja-íslandi bóluveturinn 
(1876-7). Þá 'um veturinn dó móð- 
ir hans. Eftir þann vetur fór hann í 
vinnu til hérlendra manna, og vann 
algenga vinnnu þangað til í júlímán- 
uði 1883, að hann tók til starfa við 
vikublaðið “Leif”; og var hann eftir 
það ritstjóri við íslenzkt blað, þang- 
að til í júnímánuði 1897, að hann 
hætti með öllu blaðamensku. Um 
tvö ár kendi hann við alþýðuskóla 
í Nýja-íslandi. En í aprílmánuði 
1900 komst hann að skrifstofustörf- 
um í landskjalastofu (Land Titles 



TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


50 


Office) Manitoba-fylkis, og var við 
það starf þangað til í ágústmánuði 
1912. Fluttist hann þá með fjöl- 
skyldu sinni til British Columbia og 
byrjaði í september, það ár, að vinna 
í landskjalastofu þess fylkis; og við 
það starf var hann til októberloka 
árið 1917. 

Eggert kvæntist 1. október 1890, 
og gekk að eiga Elínu dóttur Hjör- 
leifs Björnssonar og Ragnhildar 
Árnadóttur frá Dyrhólum í Mýrdal 
í Skaptafells-sýslu; og er hún og 
Skúli læknir Árnason í Skálholti 
systrabörn. Þau Eggert og Elín 
eignuðust sex börn, sem öll eru á 
lífi, þegar þetta er ritaö, og eru 
þessi; Lawrence A. Johannson, lög- 
maður í Vancouver, B. C.; Joseph 
S. Johannson í Moose Jaw, Sask.; 
Alexander J. Johannson í Winnipeg; 
Ellen í Los Angeles, California; og 
Ena og Lillian í Vancouver. 

Eggert naut alls engrar skóla- 
mentunar, en kom sér upp af eigin 
ramleik, og var þó einn með allra 
ritfærustu fslendingum, og ritaði 
ensku frábærlega vel. Hann bar og 
gott skyn á stjórnmál þessa lands, 
og fylgdist jafnan vel með öllum á- 
ríðandi málum, sem á dagskrá voru. 
Hann hafði skýra dómgreind, og 
glögt auga fyrir öllu fögru, og unni 
skáldskap af alhuga, og var enda 
sjálfur skáld, þó hann léti lítið á 
því bera. Hann var einn með þeim 
fyrstu meðal Vestur-íslendinga, til 
að sjá og meta bókmentalegt gildi 
hinna ágætu kvæða Stepháns G. 
Stephanssonar, og átti góðan þátt 
í því, að koma þeim á framfæri. En 
það, sem var mest um vert, var það: 
að Eggert var frábær mannkosta- 
maður, réttsýnn, framúrskarandi 


vandvirkur og allra manna vinfast- 
astur Um það ber öllum saman, 
sem hann þektu. Og dr. Rögnvald- 
ur Pétursson segir >um Eggert í 
liinni ágætu ritgerð, “Þjóðrækins- 
samtök meðal íslendinga í Vestur- 
heimi”, að hann hafi verið “maður 
vel gefin, lipur og gætinn og miklum 
bókmenta hæfileikum búinn.” — 
seinni árum tók hann lítinn þátt í 
félagsmálum íslendinga, enda var 
hann að mestu kominn út úr félags- 
skap þeirra, eftir að hann fluttist 
til Vancouver, B. C., því að þar var 
jafnan fremur fátt >um íslendinga. 
Samt veitti hann því ávalt eftirtekt, 
sem efst var á dagskrá með þjóð 
vorri, bæði hér og heima á íslandi. 
íslenzkri tungu og íslenzkum bók- 
mentum unni hann, og íslendingur 
vildi hann ávalt vera. 

Eg sá Eggert í fyrsta sinn vorið 
1882 Eg var þá nýkominn austan 
frá Nýja Skotlandi, og átti heima 
hjá foreldrum mínum á Point 
Douglas í Winnipeg. Eg var þá 16 
ára gamall, en Eggert á öðru ári 
um tvítugt. Hann vann þá við húsa- 
byggingar, og bar þar múrsteina og 
kalk, og þótti það fremur erfitt 
verk, því að vinnutíminn var þá tíu 
klukkustundir á dag. En á þeim 
árum var sjaldan um aðra atvinnu 
að ræða fyrir íslendinga í Winnipeg, 
en algenga erfiðisvinnu. Og þóttist 
hver heppinn, sem gat haft hana 
stöðuga. — Eg man eftir því, er eg 
sá Eggert í fyrsta sinn, rétt eins og 
það hefði verið í gær. Það var á 
sólbjörtum sunnudegi í júnímánuði, 
á Point Douglas. Hann var þá til 
húsa hjá íslenzkum hjónum, sem 
bjuggu í næsta húsi við foreldra 
rnína. Eg man að Eggert var að 



EGGERT JÓHANNSSON 


51 


lesa dagblað, og veitti eg honum 
strax mjög mikla eftirtekt. Hann 
las blaðið af kappi, og þóttist eg 
vita, að eitthvað væri kátlegt í 
þessu blaði, því að hann brosti við 
og við, og hló dátt um leið og hann 
lagði blaðið frá sér. Mér leizt und- 
ireins vel á þenna unga mann. Hann 
var tæplega meðal maður á hæð, 
en fallegur í vexti og svaraði sér 
vel að gildleika, var léttur á fæti 
og allar hreyfingar hans fjörlegar. 
Hann var dökkhæður og hárið þétt 
og fallegt og vel haft. Ennið var 
mikið, bæði kúpt og hátt, og auga- 
bryrnar hvelfdar. En iþað, sem mest 
einkendi hann, voru augun. Þau 
voru dökk og stór og ósegjanlega 
djúp og fögur og gáfuleg; og á milli 
augnanna var nokkuð breitt. Rödd- 
in var karlmannleg, en jafnframt 
viðfeldin og hreimfögur. Eg fann 
það undireins að þessi gáfulegi, 
góðlegi ungi maður hafði eitthvað 
það við sig, sem dró mig ósjálfrátt 
að honum og kom mér til að dást 
að honum og bera virðingu fyrir 
honum. En samt kom mér þá ekki 
til hugar að það ætti fyrir okkur 
að liggja að verða svilar, og að hann 
yrði einn af mínum allra hjartfólgn- 
ustu vinum. 

Þegar eg kyntist Eggert fyrst, 
var hann búinn að vera hér í landi 
í næstum sex ár, og hafði verið 
mestallan þann tíma í vinnu hjá 
enskumælandi mönnum á ýmsum 
stöðum. Og um tíma vann hann 
hjá tveimur innlendum leirkera- 
smiðum, sem áttu heima í Selkirk 
í Manitoba. Voru þeir prýðisvel 
mentaðir menn og góðviljaðir. — 
Varð þeim brátt mjög hlýtt til Egg- 
erts og veittu þeir honum góða til- 


sögn í enskri málfræði og öðrum 
námsgreinum, og það alveg endur- 
gjaldslaust. Þeir reyndust honum 
ávalt eins og beztu bræður, og til 
þeirra leitaði hann oft ráða, jafnvel 
löngu eftir að hann hætti að vinna 
hjá þeim. Hann mintist þeirra 
jafnan með hlýjum huga og inni- 
legu þakklæti. 

Eggert fékk því snemma góðan 
undirstöðu grundvöll í enskri tungu 
og enskum bókmentum, þó hann 
sæti aldrei á skólabekk, og var að 
stórum mun betur að sér í þeim 
greinum, en flestir aðrir íslenzkir 
jafnaldrar hans um það leyti. En 
á þeim árum áttu íslenzk ungmenni 
í Ameríku lítinn kost á því, að 
stunda skólanám, því að til þess 
voru efni lítil og ástæður allar 
næsta erfiðar; og hugsun flestra 
þeirra á þeim árum, snerist að sjálf- 
sögðu aðallega um það, að fá ein- 
hverja atvinnu, svo þau gætu dreg- 
ið fram lífið. — Og Eggert hafði 
líka snemma fengið góða undir- 
stöðu í íslenzkum fræðum, þó hann 
væri aðeins 16 ára, þegar hann 
fluttist til þessa lands. En þá und- 
irstöðu fékk hann í heimahúsum. 
Faðir hans var mætur maður og 
prýðis vel skýr, og móðir hans stór- 
gáfuð kona og sérstaklega bók- 
hneigð. Og var þeim það áhuga- 
mál að börn þeirra yrðu sem bezt 
upplýst, og hafa því veitt þeim þá 
fræðslu í heimahúsum, sem kostur 
var á. Enda ritaði Eggert snemma 
góða íslenzku, var vel heima í ís- 
lenzkum bókmentum og skrifaði á- 
gæta rithönd. 

Veturinn 1882—3 var Eggert til 
húsa hjá foreldrum mínum. Og þá 
fékk eg gott tækifæri til að kynn- 



52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ast honum. Þann vetur hafði hann 
mjög stopula vinnu, og las hann þá 
kappsamlega margar góðar bækur, 
eins og t. d.: leikrit Shakesspeare’s, 
sögur Charles Dickens, ljóðmæli 
Byrons, Thomas Moore’s, Robert 
Burns og Longfellows, og fleira. Þá 
um veturinn voru sýndir á leikhús- 
inu í Winnipeg nokkrir ágætir sjón- 
leikir, þar á meðal tveir eða þrír 
gleðileikir eftir Shakespeare, og fór 
Eggert oft í leikhúsið um það leyti, 
og hafði mikla unun af. Og þann 
vetur skrifaði hann íslenzkan sjón- 
leik, all-langan, sem þó var ekki 
leikinn og kom aldrei á prent. Ann- 
að leikrit samdi hann stuttu síðar, 
í félagi með Sigurbirni Stefánssyni, 
og mun það hafa verið sýnt í sam- 
komuhúsi hins íslenzka Framfara- 
félags í Winnipeg. Sigurbjörn var 
bráðgáfaður maður og skáld og 
drengur góður, og voru þeir innileg- 
ir vinir, hann og Eggert. 

Þenna vetur (1882—3) þýddi 
Eggert á íslenzku sérlega fallega 
smásögu enska, og var sú þýðing í 
alla staði ágæt. Sýndi hann nokkr- 
um vinum sínum þýðinguna, og þar 
á meðal Stefáni Pálssyni, sem þá 
var aðstoðarmaður Helga Jónssonar 
ritstjóra og útgefanda vikublaðsins 
Leifs, er byrjaði að koma út í maí- 
mánuði 1883. Varð þetta til þess, 
að Helgi réð Eggert í þjónustu sína, 
og mátti heita að Eggert væri að 
mestu ritstjóri blaðins eftir það, 
unz það hætti að koma út í júní- 
mánuði 1886. En í september um 
haustið byrjaði Heimskringla að 
koma út, og var Frímann B. Ander- 
son eigandi og ábyrgðarmaður 
þess blaðs, en meðritstjórar þeir 
Eggert Jóhannsson og Einar Hjör- 


leifsson. Þegar fram liðu stundir, 
varð Eggert aðalritstjóri blaðsins, 
og var það um langt skeið, og hann 
var líka ritstjóri “Aldarinnar” eitt. 
eða tvö ár, en hætti við blaða- 
mensku vorið 1897. 

Séra Friðrik J. Bergmann segir 
um Eggert Jóhannsson í sögunni 
um íslenzku nýlenduna í Winnipeg 
(Sem út kom í Almanaki ólafs S. 
Thorgeirssonar árið 1906): “Eftir 
því, sem hann (þ. e. Eggert) var 
ritstjóri lengur, sýndi hann meiri 
og meiri áhuga á að ræða velferðar- 
mál Vestur-íslendigna, eigi síður en 
vaxandi dómgreind og andlegan 
þroska’’. — Þetta er í alla staði satt 
og rétt. Eggert var ætíð hreinn og 
óskiftur í öllum málum, sem hann 
beitti sér fyrir. Og hann var einn 
þeirra, sem mest og bezt hafa unn- 
ið fyrir viðhaldi íslenzks þjóðernis, 
íslenzkrar tungu og íslenzkra bók- 
menta í Vesturheimi. í þarfir þess 
eingöngu eyddi hann beztu kröft- 
um sínum á bezta skeiði æfinnar. 
Og það er óhætt að segja, að eng- 
inn íslenzkur ritstjóri, fyr né síðar, 
hefir átt við meiri örðugleka að' 
stríða í blaðamenskunni en hann, 
og enginn verið vinsælli. — Á með- 
an hann var við ritstjórastörf rið- 
inn, var hlutskifti hans eingöngu 
hvíldarlaust strit og lúi. Hann hafði 
aldrei langað til að verða blaðamað- 
ur, en það var alveg eins og atvikin 
hefðu ýtt honum út á þá braut, 
þvert á móti vilja hans. 

Á meðan hann var ritstjóri 
Heimskringlu, þýddi hann úr ensku 
margar langar skáldsögur, er flest- 
ar birtust í blaðinu; þar á meðal: 
“Kotungurinn eða Fall Bastilar”, 
eftir A. Dumas; “Valdimar munbnr’’ 



EGGERT JÓHANN'SSON 


53 


eftir S. Cobb, jr.; “On to Richmond” 
eftir A. F. Grant; “Eldraunin’’ eftir 
Chas. Read; “Vladimir Níhilisti”, 
eftir A. Rochefort;“Kapitola’’, eftir 
E. D. E. N. Southworth, og “Jipi”, 
eftir Carmen Sylva. Og þóttu all- 
ar þessar sögur vel valdar og skemti 
legar, einkum “Kapitola’’, sem varð 
sérlega vinsæl. Og fleiri sögur 
þýddi hann á íslenzku. Hann frum- 
samdi og nokkrar smásögur á ís- 
lenzku á síðari árum, og birtiust 
fyrir víst tvær af þeim í Tímariti 
Þjóðræknisfélagsins undir stöfun- 
um: “E. J. V.” Á ensku ritaði hann 
einnig greinar við og við, sem birt- 
ust í ýmsum hérlendum blöðum 
undir dulnefninu “Windheim’’. Og 
hann þýddi á ensbu fáein stutt ís- 
lenzk kvæði, og eitt þeirra var: 
“Þó þú langförull legðir sérhvert 
land undir fót”, eftir Stephan G. 
Stephansson, og fæ eg ekki betur 
séð, en að sú þýðing sé fyrirtaks 
góð. — Árið 1902 skrifaði Eggert 
langa og ágæta ritgerð á ensku um 
bókmentaiðju Vestur-íslendinga, og 
ætlaði hann í fyrstu að láta hana 
birtast í tímariti, sem gefið var út 
í Ontario. En þegar til kom, hætti 
hann við að senda hana, og hefir 
hún aldrei verið prentuð, svo eg 
viti. — Eggert var skáld í insta eðli 
sínu. Hann var ef til vill ekki svo 
mikið ljóðskáld sem sagnaskáld, þó 
hann að vísu bæri manna bezt skyn 
á þær tegundir skáldskaparins; en 
hann var leikritaskáld svo gott, að 
óvíst er að nokkur íslendingur, sem 
sjónleik hefir samið, hafi verið 
gæddur meiri gáfu í þá átt. Og 
leiklistina skildi hann frábærlega 
vel og hafði af engu meiri unun, en 
að horfa á góðan leik. 


En á bezta skeiði æfinnar var 
Eggert svo bundinn við blaða- 
mensku og önnur opinber störf, að 
hann hafði engan tíma til að sinna 
skáldskapnum; og þess vegna ligg- 
ur svo lítið»eftir hann af frumsömd- 
>um skáldverkum. Hann reyndi 
aldrei mikið til að koma þeim á 
framfæri, og hefir, ef til vill, á síð- 
ari árum eyðilagt handritin að þeim 
leikritum, sem hann samdi í æsku. 
En hann unni íslenzkum skáldskap 
af heilum hug, og studdi að því 
manna bezt, einkum meðan hann 
var ritstjóri “Heimskringlu’’ og 
“Aldarinnar”, að vestur-íslenzk 
skáld og hagyrðingar gætu birt ljóð 
sín og sögur í blöðunum. Og það 
er rétt, sem Stephan G. Stephansson 
segir í hinu fallega kvæði, er hann 
orti til Eggerts vorið 1913, og prent- 
að er í “AndvökunT’ (4. bindi): 

“Það hvílir svo á samvizkunum 
flestra: 

Ef satt sé greint, þá liggi efst á 
baug, 

Þú hafir fleytt því fyrsta og skásta, 
vestra, 

Sem forðað gat, við yrðum helzt að 
draug.” 

Og Eggert var það meðfætt, að 
vilja láta gott af sér leiða, og vilja 
hjálpa þeim, sem börðust fyrir góðu 
málefni og áttu í vök að verjast. En 
hann var maður yfirlætislaus og 
kærði sig lítið >um, að það væri í há- 
mælum haft, sem hann gerði öðr- 
um til greiða og hjálpar; og þess 
vegna lá það oftast í þagnargildi. 
Eða eins og Stephan segir í kvæð- 
inu til hans: 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“Þér tekst, að alténd sumt það sitji 
í skugga, 

Til sigurs upp er starf iþitt hefir flutt, 
Þú hengdir ekki í allra húða glugga 
Hvert ómak þitt, né hvar þú hefir 
sfcutt. • 

Því sá kann einn með ábötum að 
selja: 

— Og yfir taxta vogar-lóðs og 
máls — 

Sem eignast sjóð, sem enginn fær 
að telja, 

Af ómyntuðum greiða-verkum 
sjálfs.” 

Meðan Eggert var ritstjóri 
“Heimskringlu, kyntist hann mörg- 
um málsmetandi mönnum, enskum 
og íslenzkum, og eignaðist marga 
góða vini þá og síðar. En hann var 
allra manna trygglyndastur, og 
sannur vinur vina sinna. Enda þótti 
honoim spakleg þessi heilræði í 
Hávamálum: 

“Vin sínum 
skal maðr vinr vesa, 
þeim ok þess vin.” 
og 

“Vin þínum 

ves þú aldrigi 

fyrri at flaumslitum.’’ 

Og eg man eftir því, að hann lagði 
sérstaka áherzlu á þessi vísuorð, 
þegar hann eitt sinn á yngri árum 
las mér Hávamál, sem hann virtist 
' skilja mjög vel, og áleit mætust 
allra norrænna ljóða. — Eggert 
kyntist snemma skáldinu Stephani 
G. Stephanssyni, og voru þeir inni- 
legir vinir alla tíð. Eggert var með 
þeim allra fyrstu til að sjá, hversu 
ágætt og frumlegt skáld Stephan 


var; og hann dáðist að hinum 
sterku, skáldlegu tilþrifum, sem svo 
koma í ljós í kvæðum hans, og hinni 
miklu hreinskilni og djúpsæi, sem 
einkenna þau. Og hann áleit ekk- 
ert íslenzkt skáld Stephani framar. 
— í stjórnmálum fylgdi Eggert 
stefnu Conservative flokksins í 
Canada, frá því fyrsta til hins síð- 
asta Og hann hafði sérlega mikið 
álit á hinum fræga stjórnmálamanni 
og forsætisráðherra, Sir John A. 
Macdonald; og kyntist hann 
snemma Sir Hugh J. Macdonald 
(syni Sir John's) og urðu þeir góð- 
ir vinir, og hélst sú vinátta meðan 
þeir lifðu báðir. Á yngri árum kynt- 
ist Eggert einnig skáldinu Charles 
Mair, og var hlýtt til hans, og hafði 
miklar mætur á sumum skáldverk- 
um hans, eins og til dæmis: “Te- 
cumseh” og “The Last Bison”. Og 
ávalt taldi Eggert meðal sinna heztu 
vina prentarana, sem unnu með 
honum við “Heimskringlu” og “Öld- 
ina”, og eins Eyjólf Eyjólfsson frá 
Dagverðargerði á Fljótsdalshéraði, 
sem svo vel og drengilega studdi 
“Heimskringlu’’ á þeim árum, er 
efnahagur hennar var næsta þröng- 
ur. — Eggert hafði um mörg ár 
hréfaviðskifti við ýmsa merka 
mentamenn, eins og þá: Dr. Valtýr 
Guðmundsson í Kaupmannahöfn; 
Eirík Magnússon, M. A., í Cam- 
bridge á Englandi; J. C. Poestion í 
Vínarborg; M. phil. Karl Kuchler á 
Saxlandi; séra Kjartan Helgason í 
Hruna á íslandi; Luther Burbank, 
jurtafræðinginn heimsfræga í Cali- 
fornia, og marga fleiri. 

Mjög sjaldan kom Eggert fram á 
opinberum samkomum, og var þó 
í raun og veru prýðis vel máli far- 



EGGERT JÓHANNSSON 


55 


inn; en hann var ekki framgjarn 
maður að eðlisfari, og það var eins 
og hann vildi draga sig í hlé á öll- 
um mannamótum. Sarnt var hann 
jafnan glaður og skemtinn í hópi 
vina sinna og vandamanna; þá var 
hann ræðinn, og sagði svo vel frá, 
að yndi var á að hlýða. — Eg heyrði 
hann aðeins einu sinni flytja erindi 
á opinberri samkomu. Það var sum- 
arið 1890, þegar íslendingar í Win- 
nipeg héld'U' í fyrsta sinn “íslend- 
ingadag”. Hátíðin var haldin í hin- 
um svonefnda Victoria-garði á 
Rauðárbakkanum, og var þar sam- 
ankomið fjölmenni mikið, og þar á 
meðal margir nafnkendir menn, 
bæði innlendir og íslenzkir, svo að 
sjaldan hefir verið meira mannval 
saman komið á íslenzkri samlcomu 
hér vestan hafs. Þar voru þeir: 
Einar Hjörleifsson Kvaran, Gestur 
Pálsson, séra Jón Bjarnason, Jón 
Ólafsson, Kristinn Stefánsson, W. 
H. Paulson og Eggert Jóhannsson; 
og fluttu þeir allir ræður, ef eg man 
rétt, eða lásu upp frumort kvæði, 
að undanteknum Gesti Pálssyni, er 
var ekki frískur þann dag. Mæltu 
þeir allir á íslenzka tungu, nema 
Eggert; og W H. Paulson, sem var 
forseti dagsins, talaði bæði á ensku 
og íslenzku. Ræða Eggerts var 
skrifuð, og las hann hana skýrt og 
áheyrilega, og vakti hún mikla, eft- 
irtekt, því hún var snildarlega sam- 
in og efnisrík. Á meðal hinna inn- 
lendu' merkismanna, sem þar voru 
staddir og fluttu ræður, voru þeir: 
Sehultz fylkisstjóri, Taylor Banda- 
ríkja-konsúil, Scarth sambandsþing 
maður og Gol. Thomas Scott; og var 
auðheyrt á orðum þeirra, að þeim 
fanst mikið til ræðu Eggerts koma, 


og tóku þeir til greina ýms atriði, 
sem í henni voru, og fóru lofsam- 
legum orðum um íslendinga. 

Og það var Eggert Jóhannsson, 
sem fyrstur allra manna hvatti til 
þess, að Vestur-íslendingar héldu 
árlega “íslendingadag” (sbr. rit- 
gerðin: “íslendinga-hátíð’’, í Heims- 
kringlu 19. júlí 1888). Hann var og 
fyrsti maðurinn til að rita um mál- 
efni íslenzkra verkamanna í Winni- 
peg, og að hvetja þá til að mynda 
með sér félagsskap; og hafa margir 
þeirra borið hlýjan hug til hans síð- 
an. 

Þegar Eggert hætti við blaða- 
mensku, árið 1897, fiuttist hann og 
fjölskylda hans til Nýja íslands, og 
dvaldi þar tvö ár, og var hann um 
tíma kennari við alþýðuskóla í 
hinni svokölluð'j ísafoldarbygð. Og 
þó hann hefði aldrei á kennaraskóla 
gengið, þá þótti hann samt ágætur 
kennari; enda stundaði hann það 
starf með frábærri nákvæmni og al- 
úð. Og að líkindum hefði hann hald- 
ið lengur áfram við það starf, ef 
honum hefði ekki alt í einu boðist 
lífvænlegri staða, því að um vorið 
1900 komst hann að skrifarastörf- 
um í landskjalastofu (Land Titles 
Office) Manitobafylkis. Eftir það 
dró hann sig smátt og srnátt út úr 
öllum félagsskap, og var mjög lítið 
eða ekkert við íslenzk mál riðinn 
upp frá því. En hann leysti hin 
nýju störf sín af hendi með mikilli 
vandvirkni og samvizkusemi, eins 
og alt annað, sem hann tók sér fyr- 
ir hendur að gera. 

í trúmálum var hann frjálslyndur. 
En hann talaði mjög sjaldan um 
trúarbrögð, og hélt sér alveg utan 
við öll kirkjumál. Og eg man ekki 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


til þess að hann væri nokkurntíma 
í söfnuði, eða heyrði nokkurri sér- 
stakri kirkju til. En á fyrri árum, 
í Winnipeg, sótti hann all-lengi og 
stöðugt Congregational kirkjuna, 
einkum á meðan séra J. B. Silcox 
var þar prestur. Á þeim presti hafði 
hann mikið álit. Enda var séra J. 
B. Silcox mörgum íslendingum 
hjartfólginn, fyiúr sakir hinna miklu 
mannkosta hans og ljúfmensku; og 
hann var einnig frábær kennimað- 
ur og gáfumaður. — Til annars 
prests hér vestan hafs bar Eggert 
sérlega hlýjan hug, en það var dr. 
Rögnvaldur Pétursson. Eins hafði 
hann mikið álit á séra Kjartani 
Helgasyni í Hruna á íslandi. Þeir 
kyntust fyrst veturinn 1920, þegar 
séra Kjartan ferðaðist um íslenzk- 
ar bygðir í Canada og Bandaríkjun- 
um, og skrifuðust þeir á eftir það. 
Einu sinni sendi Eggert séra Kjart- 
ani trjáfræ, og séra Kjartan sendi 
honum aftur á rnóti íslenzkt blóma- 
og jurtafræ, og þar á meðal melfræ, 
sem Eggert sendi strax til Luther 
Burbanks í California. — En þó 
Eggert hefði miklar mætur á þess- 
<um mikilhæfu prestum, sem hér eru 
nefndir, og væri vinur þeirra, er 
samt alveg óvíst, að hann hafi fylgt 
þeim að öllu leyti í trúarskoðunum; 
því að álit hans á mönnum fór ekki 
eftir því, hvaða kirkju þeir heyrðu 
til, heldur eingöngu eftir mann- 
kostum þeirra og gáfum. 

Haustið 1912 fluttist Eggert og 
fjölskylda hans vestur á Kyrrahafs- 
strönd, og settist að í Vancouver- 
borg. Hann hafði tvisvar áður far- 
ið snögga ferð vestur að hafi, þótti 
þar fallegt og langaði til að eiga 
þar heima; og svo voru líka systur 


hans þrjár búsettar þar á strönd- 
inni — í Seattle, Wash. En það, 
sem þó aðallega kom honum til að 
breyta um bústað, var það, að heilsa 
hans var að bila, og að honum þótti 
veturnir í Manitoba langir og kald- 
ir, og vildi hann því komast í mild- 
ara loftslag. Hann fékk líka sömu 
atvinnu þar vesturfrá og hann hafði 
haft í Winnipeg, síðustu árin þar, 
nefnilega skrifstofustörf í landskjal- 
astofu (Land Titles Office) fylkis- 
ins. Fyrstu fjögur árin, sem hann var 
í Vancouver, bjó hann í Grandview; 
en svo keypti hann stórt og vandað 
hús í Fairview, og bjó þar það sem 
eftir var æfinnar. Hann keypti líka 
eina eða tvær ekrur af landi á Gam- 
bier-eyju, sem er um 20 mílur ensk- 
ar frá Vancouverborg. Þar bygði 
liann dálítinn sumarskála og nefndi 
“á Odda”. Og dvaldi hann þar á- 
samt með konu sinni og börnum 
eins oft og hann gat því við komið. 
Þótti honum þar skemtilegt að vera, 
við barm náttúrunnar og f jarri 'öll- 
urn hávaða og skarkala borgarinn- 
ar. Þar á Odda er yndisfagurt út- 
sýni, og sumarskálinn veit svo vel 
við hafrænunni og sólarlagi. Hann 
mintist oft á það í bréfum sínum til 
mín, hversu mikið yndi hann hefði 
af því að dvelja í þessum fagra sum- 
arbústað sínum, hreinsa til í kring- 
um skálann og hlúa að blómum og 
plöntum, sem hann hafði gróður- 
sett þar. Og þar mun hann hafa 
gróðursett íslenzka hvönn, og ef 
til vill fleiri íslenzkar jurtir. 

Heimilislíf Eggerts var eitthvað 
hið ákjósanlegasta og ánægjuleg- 
asta, sem hugsast getur. Hann 
átti elskulega konu fyrirtaks fríða 
og myndarlega, sem fyrir flestra 



EGGERT JÓHANNSSON 


57 


hluta sakir má telja í fremstu röð 
íslenzkra kvenna hér vestan hafs. 
Hún er sérlega vel að sér til munns 
og handa, og kann svo vel til hús- 
stjórnar, að hún á fáa sína líka. 
Heimili þeirra Eggerts og Elínar var 
ætíð fyrirmyndarheimili. Börnin 
voru gáfuð og myndarleg og hátt- 
prúð. Og Eggert var mikið um það 
hugað, að þau gætu mentast sem 
allra bezt; enda hlutu þau öll góða 
mentun og stunduðu nám við æðri 
skóla. Elzti sonurinn, Lawrence, 
útskrifaðist frá Manitoba háskólan- 
um vorið 1913, og las lögfræði bæði 
í Manitoba og British Columbia, og 
hefir gegnt málafærslustörfum í 
Vancouver um langt skeið, og er nú 
meðlimur eins elzta lögfræðingafé- 
lagsins þar. Hinir synirnir, Joseph 
og Alexander, náðu einnig háskóla- 
mentun og eru í miklu áliti, og hafa 
lengi haft mikilsvarðandi störf á 
höndum. Þeir Lawrence og Joseph 
voru í Canadahernum í stríðinu 
mikla, og var Lawrence lautinant í 
flughernum (Royal Flying Corps á 
Englandi). — Allar dæturnar náðu 
hárri skólamentun, og lærðu jafn- 
framt hraðritun. Ellen, elzta dótt- 
Irin, er gift Roane Thorpe lögmanni 
í Los Angeles í California; en þær 
Ena og Lillian eru ógiftar og eru 
hjá móður sinni í Vancouver. 

Þau ár (1912—16), sem eg dvaldi 
í Vancouver, B. C., átti eg heima 
skamt þaðan, sem Eggert bjó, og sá 
eg hann iðulega. Hann var vanur 
að koma heim til mín á sunnudög- 
<um, því að um aðra daga var ekki 
að ræða. Hann vann alla virka 
daga á landskjalastofunni í New 
Westminster. Liði einhver helgi- 
dagur svo að eg sæi hann ekki, þá 


fanst mér, að eg hafa mikils mist. 
Svo vænt þótti mér um hann, og 
svo mikla ánægju hafði eg af að 
tala við hann. Til hans leitaði eg oft 
ráða, um eitt og annað, og bar ótak- 
markað traust til hans, því að hann 
reyndist mér eins og bezti bróðir frá 
því fyrsta til hins síðasta. Hann 
var hjartfólginn vinur minn og 
sannur velgerðamaður. — Eg man 
eftir því, að hann hafði sérstakt yndi 
af því, að ganga um vissar stöðvar 
í Vancouver og grendinni, eins og til 
dæmis: Stanley Park (lystigarðinn 
fræga), Litlafell, Shaughnessy-hæð- 
ir og Point Grey. Hann var röskur 
göngumaður og virtist ekki taka það 
nærri sér, þó hann gengi margar 
mílur hvíldarlaust. Og þó við fær- 
um sömu leið aftur og aftur, þá gat 
hann altaf bent mér á eitthvað nýtt, 
sem eg liafði ekki áður tekið eftir. 
Einkum þótti honum fallegt útsýn- 
ið frá Litlafelli. Og fjöllin fyrir 
norðan Burrardfjörðinn voru í hans 
augum undrafögur og tilkomumik- 
il, og þau mintu hann á viss fjöll á 
íslandi. Hann elskaði þetta land, 
en þó einkum Kyrrahafsströndina, 
af því að þar var mild veðrátta og 
stuttur vetur, og af því að þar voru 
svipmikil fjöll og frjósamir dalir. og 
grænir skógar, svalandi fjallaloft og 
hressandi hafgola; og hann trúði 
því staðfastlega, að Canada ætti 
mikla og bjarta framtíö. En þó 
honum þætti svona vænt um þetta 
land, þá unni hann íslandi þrátt 
fyrir það. 

Eg man það glögt, þegar Stephan 
G. Stephansson kom vestur á Kyrra- 
hafsströnd í febrúarmánuði 1913. 
íslendingar í Voncouver höfðu boð- 
ið honum þangað vestur, til þess að 



58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


vera í miösvetrarsamsæti því, er ís- 
lenzka félagið “Kveldúlfur” (í Van- 
couver) stofnaði til, þá um vetur- 
inn. Þá var hann um tíma gestur 
Eggerts Jóhannssonar. Komu þeir 
oft til mín um það leyti, og var yndi 
að hlíða á tal þeirra. Stephan hafði 
einu sinni áður heimsótt mig, og þá 
var Eggert líka með honum. Það 
var haustið 1908, þegar Stephan 
ferðaðist um bygðir íslendinga, bæði 
í Bandaríkjunum og Canada, og las 
upp kvæðaflokk eftir sig. Þá átti 
eg heima í Manitoba. — Þann tíma, 
sem Stephan dvaldi í Vancouver, 
voru þeir Eggert og hann rnikið 
saman. Og nokkru áður en Ste- 
phan fór heimleiðis, flutti hann 
kvæði, sem hann hafði ort til Egg- 
erts. Það var í samsæti, sem hald- 
ið var eitt kvöld í húsi Þorsteins S. 
Borgfjörðs, sem h'ka var góður vin- 
ur Stephans. Það samsæti var eitt 
hið ánægjulegasta, sem eg man eft- 
ir. Að líkindum hefir Stephan ver- 
ið búinn að láta Eggert vita, að 
hann ætlaði að flytja honurn kvæði 
þetta kvöld, en ekki lét Eggert það 
í ljós á nokkurn hátt. Stephan 
flutti kvæðið snildarlega, en Eggert 
hlýddi á með mikilli eftirtekt, en á 
andliti hans sást engin breyting frá 
því, sem maður átti að venjast. Og 
þó var hann í hjarta sínu hrifinn af 
kvæðinu; en ekki samt svo að skilja 
að hann áliti sig verðskulda það lof, 
sem í kvæðinu var fólgið; heldur 
vegna hins: að hann fann svo vel 
hinn hlýja og einlæga vinarhug, 
sem skáldið bar til hans — skáldið, 
sem hann áleit í langfremstu röð 
allra íslenzkra skálda. En hann 
hafði stjórn á geðshræringum sín- 
urn og tilfinningum, og lét þær sjald- 


an í ljós á almannafæri. Eg sá hann 
aldrei öðruvísi en stiltan, glaðan og 
viðmótsþýðan. — Hingað til hafði 
Eggert aldrei verið þakkað opinber- 
lega fyrir hið mikla og góða starf 
hans í þarfir vestur-íslenzkrar 
blaðamensku. Viðurkenningin frá 
vestur-íslenzkum almenningi var 
svo undur hægfara og lét hljótt um 
sig. En Stephan G. Stephansson sá 
og skildi kosti Eggerts Jóhannsson- 
ar og kunni að meta það, sem hann 
(Eggert) hafði gert fyrir Vestur- 
íslendinga; og því kvað hann til 
hans hið gullfagra kvæði, er hann 
flutti í samsætinu í Vancouver í 
marzmánuði 1913. Það endar 
svona: 

“Þér óskar heilla æskan fagurlokkuð, 

Og elli-reynslan, vösk en kalinhærð. 

Þær kannast við, þú varst þeim báðum 
nokkuð, 

Alt vinhollara en þökkin sem þú færð — 
En trú því samt, að ljóðin okkar langa 
Að láta að þeim, sem unnu oss fyrir gýg, 
Og vita engan þann til grafar ganga 
Með gæfu sinnar leynt og óbætt víg. 

“Þú væntir þér, í haustins skugga hljóðu, 
Að hverfa inn, svo lítið beri á, 

Þú varpar um þig vorsins ljósa-móðu, 

Er vestan-þíðan stafar fjöllin blá — 

Er um vor höfuð hálfar aldir kvelda, 

Þá hallar nótt, af stigum ljóss og sanns, 
Og þá fer senn að byrja að aftur-elda 
Um efstu sporin hógláts snildar-manns.” 

Haustið 1917 hætti Eggert að 
starfa á landskjalastofunni í New 
Westminster, B. C.; og eftir það 
hafði hann enga stöðuga vinnu. — 
Æfikvöld hans var kyrt og bjart, og 
hann undi sér meðal bóka og blóma 
og barnanna sinna síðustu árin, 
sem hann lifði. — Þann 30. dag des- 
embermánaðar 1929 andaðist þessi 
góði og elskulegi maður, að heim- 
ili sínu (1075 West llth Avenue) í 
Vancouverborg, á sjötugasta aldurs- 



EGGERT JÓHANNSSON 


59 


ári, og var hann búinn að vera veik- 
ur all-iengi. Hann hafði látið í ljós 
nokkru áður en hann dó, að hann 
vildi að lík sitt yrði brent, og var 
það gert. 

Æfistarf Eggerts Jóhannssonar 
var mikið og gott, og áhrifin af lífi 
hans munu lengi vara. Hann var 
sannur afbragðsmaður, með göf- 
ugri sál og mikilli skapfestu; mað- 
ur, sem vinir hans máttu treysta í 
blíðu og stríðu. Hann var svo góð- 


ur heimilisfaðir, að betri getur ekki. 
Hann ávann sér traust og virðingu 
allra, sem umgengust hann. Og all- 
ir höfðu gott af því að kynnast hon- 
um. Og það mætti segja um hann 
það sama og Col. Ben. G. Whitehead 
sagði um Magnús lögmann Brynj- 
ólfsson, að heimurinn hefir grætt á 
því að hann lifði í honum. 

Elfros, Sask., 

1 maí 1930. 



Hví skyldi eg hryggjast á hausti. 
þó hrynji af greinunum blöð? 

— Þau losna við líkamleg fjötur, 
og lyftast í vindblænum glöð. 

Því æfistarf þeirra er endað, 

— þó oss virðist sumarið stutt, — 
En yndið, sem augum þau veittu 
er andans — sem burt hefir flutt. 

Og líkaminn visni mun vafinn 
í vetrarins drifhvíta lín. — 

Hann sameinast moldinni mjúku, 
þá mildirík vorsólin skín. 

En yndið, sem augum þau veittu, 
er aflgjafi hjarta og sál. 
því fegurðin taiar og túlKar 
hið tignasta alþjóða mál. 


Jakobína Johnson. 



Eftir Þorskabít. 


Þér, landar, sem í leiöangurinn glæsta 
nú leggja viljið heim á sumri næsta, 
að færa ræktarfórnir ættjörðinni, 

— er flestir enn þá geyma í skíru minni —=» 
á hetjualdar helgum Iðavelli, 

þar heillavættir búa í hverju felli. 

Nú látið sjá, að lifir andinn forni, 
sem lýsti fyr á þúsund ára morgni, 
þá hugvit feðra harðstjórn reyrðu böndum 
og hófu lýðvald fyrst á Norðurlöndum. 

Svo fullkomið í flestum réttargreinum, 
að finst ei enn þá slíkt hjá þjóðum neinum. 

Nú látið sjá, að synir bæði og dætur 

þér séuð þeir^a, er árla risu á fætur, 

að gróðursetja göfga þjóðarmeiðinn, 

er gréri og óx upp—kristinn bæði og heiðinn.— 

Af meiði þessum öll við greinar erum 

og ættarmótið flest með gleði berum. 

Nú látið sjá, að séuð ekki gleymin, 
og sízt af nafni og þjóðerninu feimin. 

Og látið engar firrur trufla friðinn, 
né flokkaríg og dægurþrasa kliðinn. 

Og hrindið öllum andstæðum úr vegi, 
svo eining hugar ferðum ráða megi. 

Nú ríður á, í orði bæði og verki, 
að óræk sýnum þjóðrækninnar merki. 

Því safnið liði, sunnan, norðan, vestan, 

— nú sóma íslands gera þarf sem mestan, — 
þess verður meiri hagur þess og hróður 

á heiðursdegi vorrar öldnu móður. 

Þó fært ei henni gripi dýra getið 

með gullnu skrauti, er altof hátt er metið. 



TIL ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGA 


61 


og enginn fylgi orlofs gjafa-sjóður, 
er ástúð barna kærust hverri móður. 

Sín fjarlæg börn að finna, sjá og heyra 
og faðma blítt, er öllum gjöfum meira. 

Þér ungu menn og meyjar æskurjóðar, 
sem morgunblóm í akri nýrrar þjóðar, 
sú ferð ei gæti máðst úr ykkar minni, 
en myndir dýrar geyma framtíðinni. 
og listaeðli ykkar jafnvel glæða 
og auka þrá til sannra lífsins fræða. 

Ef feðralandið fengjuð sjálf að skoða 
í fögrum skrúða kvölds og morgunroða, 
þér rnynduð sjá, að satt þeir öldnu skrafa, 
er sagt af íslands fegurð ykkur hafa. 
í sannleik, enga sýning gefcur fegri, 
að svip og listaprýði tignarlegri. 


Eg sé í anda bát að landi bruna 
og birtast augum sjálfa náttúruna 
í allri dýrðar eining hafs og stranda, 
sem ótal liti í móðu saman blanda. 

Til beggja handa blasa röð af fjöllum, 
sem breiddur faðmur sé á móti öllum. 


Svo brautargengis bið eg ykkur öllum 
og bjarta daga á formum goðavöllum; 
að lesið móðurbros á hverju blómi 
og blessun öðlist lands í helgidómi 
Og treyst að verði tengsli ættarbanda, 
í trygð og góðvild milli beggja landa. 



Eftir Steingrím Matthíasson. 


Frá fornu fari liefir það tíðkast 
lrér á landi, að ýmiskonar varningur 
bæði dauður og lifandi hefir verið 
fluttur í hripum. Þegar fjölskyldur 
fluttust búferlum bæja eða sveita 
á milli var það algengt fyrrum að 
reiða börn í hripum. Hitt mun 
sjaldgæfara að fullorðið fólk hafi 
verið flutt þannig, nema ef vera 
skyldi einhverjir farlama dvergvaxn- 
ir aumingjar og ómagar. Þó er þess 
getið í einni af fornsögum okkar 
(Ljósvetningasögu 20. kap.), að 
tveir fullorðnir menn voru fluttir í 
hripum bæjarleið, í sínu hripinu 
hvor, á sama hesti, og kálfur að 
auki ofan á hvorum þeirra. En til- 
drögin voru þau, að Eilífur bóndi í 
Gnúpufelli í Eyjafirði fann sér skylt 
vegna mágsemda við Þorkel hák, að 
hefna hans með því að drepa Þor- 
björn rindil, þann er Guðmundur 
ríki hafði sent norður að Öxará til 
að ráða niðurlögun Þorkels. Þess er 
getið í sögunni að áður en Eilífur 
komst í færi við Rindil hafði Rindill 
étið skyr “ok mataðist fljótt, því 
skyrit var þunt”. Eilífur setti kesj- 
una á hann miöjan “en skyrit 
sprændi ór honum ok upp á Eilíf”. 
Þegar Guðmundur nú frétti víg 
Rindils varð hann óður og uppvæg- 
'ur til hefnda og fór eftir Eilífi. En 
Eilífur komst undan ásamt föru- 
naut sínum, að Saurbæ. Þar bjó þá 
Hlenni hinn spaki og hitti svo á, að 
hann bjó ferð húskarls síns er skyldi 


flytja kálfa í Seljadal (sem nú kall- 
ast Sölvadalur). Þeir félagar biðja 
Hlenna ásjár. Hann leifir þeim að 
ganga í bæinn og verjast þaðan, en 
í því kemur Guðmundur og heimtar 
þá framselda, ella muni hann 
brenna 'upp bæinn. Hlenna þykir 
hart að láta drepa mennina fyrir 
augum sér og gerir Guðmundi þá til- 
lögu að hann skuli senda þá í Eyrar^ 
skóg handan við ána og geti Guð- 
mundur tekið þá þar. Guðmundur 
segir: “Viltu því heita at þeir komi 
þar, þá mun ek þann kost taka, því 
at jafnt þyki mér heit þín sem hand- 
söl annara manna.” 

Síðan gekk Hlenni inn og segir 
þeim Eilífi hótanir Guðmundar og 
vill þá Eilífur ganga út og forða því 
að bærinn verði brendur. En Hlenni 
segir þess ekki þörf og finnur annað 
ráð. “Nú skuluð þit fara yfir í Eyr- 
arskóg með þeim hætti, at í sínu 
hripi skal vera hvárr ykkar, ok bera 
á ykkr gras, en þá skal hggja kálf- 
ur á hvárum ykkrum, ok má vera 
at Guðmundr sjái ekki þetta undan- 
bragð fyrir reiði sakar. En ef ykkr 
ber skjótt framhjá, þá kipp þegar 
knappinum ór hripsgrindinni enda 
mun þá auðna ráða,,. 

“Svá var um búit sem Hlenni 
mælti, ok er húskarlinn kom yfir á, 
ok í skóginn, þá drifu þeir Guð- 
mundr í móti þeim. Þá mælti Guð- 
mundr: “Hví eru þeir Eilífr svá 
seinir?” Hann svarar: “Ek ætla 



í HRIPUM 


63 


at þeim þykki eigi til öls boðið, en 
þó váru þeir búnir er ek ók”. Fer 
hann nú skjótt framhjá þeim Guð- 
mundi og hleypir þeim brátt niðr 
úr hripunum, en þeir hlupu í skóg- 
inn ok til Gnúpufells.” 

Guðmundur sá þá um seinan, að 
hann hafði látið gabbast og mælti: 
“Þeir hafa verið í hripunum ok sé 
ek nú eftir hversu hestrinn sté fast 
at grótinu er hófarnir lögðust nið- 
ur. Nú mun Hlenni eigi þykkjast 
logit liafa ok er hann vitr maðr, 
enda snúum nú eptir þeim.” Síðan 

fóru þeir í Gnúpufell-o. s. frv. 

Ef gjört er ráð fyrir að mennirnir 
í hripunum hafi vegið 150 pund hvor 
en kálfarnir grasið og hripin 70 
pund hvoru megin, þá hefir liestur- 
inn borið um 440 pund og engin 
furða þótt hann stígi þungt niður 
með þá byröi. Þetta dæmi hefir 
veriö notað til að leiða h'kur að því, 
að hestar í fornöld hér á landi hafi 
verið stærri og sterkari en nú gjör- 
ast 

Því hefir hins vegar verið svarað 
þannig af öðrum, að af þeim hesta- 
beinum, sem fundist hafa í haugum 
frá fornöld, verði ekki séð, að hestar 
fornmanna hafi verið neitt stærri 
en liestar vorir nú (Daniel Bruun 
og H. Winge) Enn fremur hafa 
ýmsir borið því vitni, að íslenzkir 
hestar hafa oft verið látnir bera 
klyfjar er vógu skippund (320 pund 
og jafnvel npp að 25 lýsipundum 
(400 pund), og Þorv. Thoroddsen 
hefir það eftir Eggert Ólafsyni “að 
duglegir áburðarhestar hafi veriö 
látnir bera skippund dagleið eða 
freklega það, en hinir sterkustu ís- 
lenzku hestar geti farið þingmanna- 
leið með 20 fjórðunga bagga, 400 pd. 


alls" (sjá Lýsing íslands 4 b. bls 32). 
Eftir því að dæma ætti þá vel að 
hafa tekist Hlenna, að koma Eilífi 
og förunautum hans yfir í Eyrar- 
skóg í hripunum ásamt kálfunum, 
því leiðin hefir verið örstutt. 

Mörgum er gjarnt að rengja 
margt af því sem ótrúlegt virðist í 
sögum vorum, og kalla það kvik- 
sögur einar og skáldaýkjur. En 
enginn skal að órannsökuðu máli 
segja vora söguritara fara með ó- 
satt mál. Og í þessu máli vil eg 
skora á Ungmennafélag Eyjafjarð- 
ar að gera tilraun. Þann- 
ig, að fenginn sé duglegur hestur 
og hrip og tveir þriggja vikna kálfar, 
láta síðan tvo fullvaxna ungmenna- 
félaga í hripin, hylja þá grasi og láta 
kálfana ofaná. Síðan skal farið með 
klárinn þannig klyfjaðan, frá Saur- 
bæ, yfir ána og austur yfir á móts 
við Möðruvelli, þar sem Eyrarskóg- 
ur mun hafa staðið til forna. Eg 
efa ekki, að vistin í hripunum hafi 
verið og muni enn reynast fremur 
óþægileg mönnunum og ekkert nota 
legt fyrir þá þegar þeim snögglega 
væri hleypt úr hripunum. 

En hvað um það, órassbrotnir 
ættu þeir að verða af fallinu ef ekki 
væri því verri landtaka undir. 

Eg ætla nú að segja ykkur frá 
ferðalagi í hripum sem var ólíkt 
skemtilegra en þetta ferðalag Eil- 
ífs og förunauta hans. 

Fyrir tæpum 50 árum síðan, þeg- 
ar eg var 5 ára gamall, fluttist eg 
með foreldum mínum úr Reykjavík 
austur að Odda á Rangárvöllum, en 
leiðin þangað var þriggja daga 
klyfjagangur. Við Vorum fjögur 
börnin og það yngsta á fyrsta ári 
en það elzta tveim árum eldra en 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


eg. Auk okkar fóru með okkur 
tvær stúlkur og tveir eða þrír piltar, 
sem réðust til okkar í vist. (Öll bú- 
slóðin var flutt á 25 — 30 hestum, 
svo þetta var heldur en ekki ferða- 
mannalest. 

Eg og elzta systir mín MattJhea 
vorum flutt í hripium og hef eg ekki 
fyr né síðar séð slíkan mannflutn- 
ing. Yngsta systir mín var höfð í 
opnum kassa í klyfi á móti matar- 
skrínu okkar, en næstyngsta systir- 
in var reidd af ýmsum til skiftis. 

Mér er fátt minnisstæðara frá 
bernskuárunum en þetta ferðalag 
austur, enda hafði eg hlakkað til 
þess í marga mánuði áður, eða frá 
því föður mínum hafði verið veitt 
prestakallið. Þá hafði hann skropp- 
ið austur “til að skoða brauðið’’, var 
mér sagt, og þótti mér það skrítið 
tilefni, og tilhlökkunarefni útaf fyr- 
ir sig, að vita hvernig þetta brauð 
væri á bragðið. Eg þurfti ekki lengi 
að bíða svars, því daginn eftir að 
hann kom að austan fékk eg mér 
reiðtúr á hnakknum hans áem 
geymdur var á kofforti upp á lofti. 
En Matthea systir mín settist á söð- 
ul móður minnar á öðru kofforti 
og nú riðum við í sprettinum austur 
að Odda. Við fórum að hnýsast í 
bnakktöskuná, sem spent var aftan 
við hnakk pabba, þá fundum við í 
henni nokkrar sneiðar af smurðu 
ríigbrauði með rúllupilsu og osti í 
ofanálag. Urðum við heldur en ekki 
glöð yfir þessum fundi, þarna var 
auðvitað sýnishorn af því hvernig 
“Oddabrauðið” leit út og smakkaði. 
Matthea beit í og gaf mér líkt og 
Eva Adam forðum. Brauðið reynd- 
ist okkur mesta Ijúfmeti. Já, svona 
var þá Oddabrauðið, rauðseytt og 


ilmandi, og miklu betra en bakarí- 
isbrauðið í Reykjavík! Eg var strax 
þeirrar skoðunar að úr því brauðið 
væiri betra í Odda en Reykjavík, 
væri sjálfsagt að vera þar. 

Loksins rann upp sá dagur er 
ferðin var hafin austur að Odda, og 
eg settist í hripið annarsvegar á 
klárnum gegnt systur minni í hinu 
hripinu. Það hefir sjaldan farið 
betur um mig en í hripinu þessu 
því móðir mín hafði búið svo um 
með sessum og koddum að eg gat 
ýmist setið eða legið eftir vild. Ein- 
hver vinur minn hafði að skilnaði 
gefið mér lítinn fána á stöng, sem 
eg skorðaði fasta hjá mér í hripinu; 
og þar að auki ihafði eg fengið 
brjóstsykur og annað sælgæti tii að 
maula á leiðinni. Mér fanst eg vera 
einsog voldugur kongur í hásæti 
þar sem eg sat þarna í hripinu og 
sá um heim allan er við komum upp 
í Öskjuhlíðina og við blasti allt út- 
sýni yfir Reykjavík og nágrennið 
með fjöllum í kring. Og nú færðist 
lestin smámsaman áfram yfir holt 
og mæla og heiðar austur á bóginn 
og altaf bar nýtt og nýtt fyrir augu, 
en ýmist riðu þau móðir mín eða 
faðir samsíða okkur til að líta eftir 
okkur hripabúunum og spjalla við 
okkur. Eg hef aldrei hvorki fyr né 
síður kynst jafn þægilegu og 
skemtilegu farartæki og þetta hrip 
var, en eftir fyrstu hrifninguna vag- 
gaðist eg smám saman í værð og 
sofnaði langan dúr þar til lestin 
nam staðar og við náttuðum okkur 
á Kolviðarhóli. 

Hinsvegar þótti mér leitt að vita, 
að Matthea systir mín undi sér 
hreint ekki í sínu hripi. Hún kvart- 
aði um hristing og hoss og það 



í HRIPUM 


65 


endaði með að hún var strax fyrsta 
daginn tekinn upp og reidd alla leið 
úr því En í stað hennar var sett 
ýmislegt skran í hripið til að vega 
á móti mér og mínu hripi svo ekki 
hallaðist á, og sætti eg mig brátt 
við þetta, en klárinn fór sína leið 
eftir sem áður — samur og jafn þó 
Matthea væri farin og skranið kom- 
ið í staðinn. 

Vel gekk ferðin alla leið austur, í 
góðu veðri. Það var seint í júní, 
náttúran var guðdómleg, flugur 
suðuðu og fuglar sungu og altaf var 
tilbreyting í landslaginu, góðir veg- 
ir og slæmir á víxl, holt og móar 
eða mýrar á báða bóga, stundum 
sáust rjúkandi hverir, stundum vötn 
og lækir og ár, en fjöllin móleit, 
brún eða blá, sum nærri en önnur 
langt, langt í burtu, skjöldótt af 
snjó eða vafin í móðu svo að þau 
urðu nærri samlit himni og skýjum. 

En þó skemtilegt væri í hripinu 
og gaman að taka eftir öllum þess- 
um fyrirbrigðum, þá var líka góð 
tilbreyting að vera við og við tekinn 
niður og fá að rétta úr sér og hreyfa 
fæturna. Maður samgladdist hest- 
unum yfir hvíldinni þegar áð var og 
þeir feng'u að hressa sig á græn- 
gresinu, en ferðafólkið hnappaði 
sig saman til að rabba eða þiggja 
nestisskamt úr matarskrínunni. 
Matarlystin hafði sjaldan verið eins 
góð í Reykjavík eins og hérna úti 
undir berum himni. Gott var brauð- 
ið, en enn þá betra áttum við þó í 
vændum þegar við í ferðalok kæm- 
umst í sjálft Oddabrauðið—eg hafði 
hugsað mér það eins og einn fjalla- 
háan stabba í líkingu við fjallið 
Keili, vel hlaðinn úr einlægum vel- 


skornum brauðsneiðum öllum með 
smjöri og ýmsu ofan á. 

Á leiðinni mættum við mörgum 
lestamönnum á leið í eða úr kaup- 
stað. Skrítið var að sjá alla þá 
hesta oftast nær taglnhýtta hvern 
aftan í annan, því þá var varla að 
tala um öðru vísi samhnýtingu, og 
almenn sú trú að taglið á hestinum 
væri til þess eins af Guði almátt- 
ugum tilbúið, að hnýta mætti þar í 
einteymingsreypi með öðru hrossi 
eða bola í eftirdragi. En þegar okk- 
ar lest fór framhjá slíkum lestum 
kom það hvað eftir annað fyrir, að 
sjónfælnir klárar kipptu snögglega 
í, svo að stríkkaði á reipum og tögl- 
um — það brakaði í reipunum og 
stundum brustu þau og slitnaði þá 
lestin. Hestarnir sem úr slitnuön 
stóðu þá kyrrir og hissa — en tögl- 
in slitnuðu aldrei og þótti mér það 
gegna mestri furðu. En satt að. 
segja kendi eg sársauka í mínum 
eigin bæði fremri og aftari enda, af 
meðaumkun með vesalings klárun- 
um, sem slitu milli sín reipin er þau 
teygðust milli taglstertsins annars- 
vegar og hrosshaussins hinsvegar 
en óhugðnæmust og þjösnalegust 
þóttu mér reipslitin þegar stór og 
feitur boli togaði á móti sterti. Þá 
var öll samúð mín óskift með stert- 
inum og hlutaðeigandi hrossi. 

Sem betur fer mun nú þessi heim- 
skulega og sorglega misþyrming á 
skepnunum vera úr sögunni og hef- 
ir hætt smátt og smátt eftir að 
séra Ólafur ólafsson ritaði og flutti 
sinn nafnkenda fyrirlestur: Hvernig 
er farið með þarfasta þjóninn? — 

Eitt af því allramerkasta, sem 
fyrir mig bar á leiðinni var yfirferð- 
in yfir stórárnar ölfusá og Þjórsá. 



66 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þá voru ekki neinar brýr kornnar 
á þessar ár og þar sem þær eru 
vatnsmestar ár landsins og óreiðar 
að lieita má alstaðar í bygð, þá var 
ekki öðru vísi fært yfir þær en á 
ferju og að láta hestana synda. Var 
það tilkomumikil sjón að sjá 20 — 
30 hesta rekna út í þessi mórauðu 
og köldu vötn og verða að synda 
þvínær landa á milli. Einkurn er 
Ölfusá afar-breið við Óseyri og 
sundið þar óvenjulega langt, en bót 
í máli, að straumur er þar minni 
en ofar. Eins og geta má nærri, 
voru hestarnir mjög misjafnlega 
sundfimir. Sumir vel aldir fjörhest- 
ar báru langt af hinum og rifu sig 
langt fram úr hópnum. En margir 
útigangshestar áttu fult í fangi með 
að komast alla leið, enda hrakti þá 
svo fyrir straum, að sundið varð 
miklu lengra fyrir þá en hina. Stór- 
iir fjórrónir bátar voru notaðir fyrir 
ferjur og gátu í þeim setið margir 
ferðamenn í einu ásamt miklum 
farangri, en þar að auki voru not- 
aðir minni bátar til að róa á eftir 
hestunum og beina þeim á rétta leið 
ef þeir vildu snúa við eða hrekjast 
of langt undan straumnum. 

Þannig var ferjað yfir þessar ár 
á degi hverjum allar árstíðir nema 
þegar þær voru lagðar ísi og hægt 
var að ríða ísinn 

Það var auðséð á mörgum hestun- 
um, að þeir tóku sér mjög nærri að 
þola sundið og kuldann í ánum. 
Voru þeir slæptir mjög og móðir, 
er þeir komu uppúr og hríðskulfu 
sumir. Fyrir kom að hesta mæddi 
sundið svo að þeir “flutu sofandi að 
feigðar ósi,” — en þó mun það hafa 
v e r i ð tiltölulega s j a 1 d g æ f t. 
Hestarnir okkar eru þrautgóðir á 


raunastund. Hitt mun oftar liafa 
borið við, að hestar yi'ðu innkulsa 
eftir sundið og fengju lungnabólgu 
og biðu af því bana fyr eða síðar. 

Eg man ætíð, hve gaman mér 
þótti að sitja í ferjubátnum og 
athuga hestahópinn á sundinu og 
gaman var að sjá hve hestarnir voru 
fegnir landtökunni hinumegin og 
lirestust vel við að fá að velta sér 
í sandinum og síðan fara að kroppa 
grasið. 

En það var annar liópur dýra, sem 
alla jafnan sást á sundi, hér og hvar, 
bæði í Ölfusá og Þjórsá í þá daga 
þegar ferjað var. Eg tala ekki um 
þá mörgu liunda, sem voru með í 
förinni í þetta skifti sem oftar, 
heldur á eg við þá mörgu seli sem 
skutu upp höfðunum hver af öðrum 
og skímuðu til allra hliða með 
mestu forvitni til að athuga ferða- 
fólk og flutning allan. Þeir voru 
svo gæfir að þeir fældust ekki bát- 
ana fyr en við lá að til árekstra 
kæmi eða að árarnar gutluðu rétt 
við eyrun á þeim. Svo forvitnir voru 
þessir fornu Faraós liðsmenn að 
þeir nærri gleymdu sér af forund- 
run, og var þá gaman að horfast í 
augu við þessa liðsmenn Faraós og 
aðgæta hve andlit þeirra voru mann 
leg í svip og þjóðsagan sennileg a. 
m. k. fyrir mig og mína líka á þeim 
árum. Mér var sagt, að selirnir 
hændust einkum að þeim bátum þar 
sem konur sátu með ýmislega lit 
sjöl og svuntur; sérstaklega var 
rauður litur talinn áhrifamestur. En 
þar næst var það samkvæmt al- 
þýðutrúnni, eigi sízt er vanfærar 
konur sátu í bátunum, að selirnir 
seiddust til þeirra, með sérstöku 
töframagni forvitninnar. Hvað sem 



í HRIPUM 


67 


nú þessu líður, þá reyndist mér 
eitt ráð vel til að kalla saman heila 
þvögu af selum kringum bátinn sem 
eg sat í, og það var að spila á munn- 
hörpu. Jafnskjótt og eg tók til komu 
þeir aðvífandi hver af öðrum einsog 
söngelskir áheyrendur, sem hlusta 
á hljómleik. Mér var svo skemt við 
öll þessi fyrirbrigði, sem birtust mér 
við ferjustaðina jafnt við Óseyri sem 
við Sandhólaferju við Þjórsá, að 
lengi á eftir óskaði eg mér engrar 
stöðu fremur í lífinu en að mega 
gerast ferjumaður á öðrum hvorum 
staðnum. Margir vildu þó telja úr 
mér þá framtíðardrauma og fundu 
ferjumannsstarfinu margt til for- 
áttu- og hygg eg nú að þeir hafi 
haft all mikið til síns máls. 

Svo var nú lagt á hestana og 
farið á bak og eg settist í mitt hrip. 
Alt í alt var eg þrjá daga í hripinu 


og fékk eg mig aldrei fullsaddan 
á því ferðalagi — í góðum félags- 
skap með kátum förunautum og 
hestum og hundum og fullur eftir- 
væntingar að kynnast Oddastað 
með Gammabrekku og kotunum í 
kring, Kölska og Sæmundi fróða. 

Það var komið fram undir mið- 
nætti þegar við nálguðumst stað- 
inn, — en það var bjart sem um dag. 
í austrinu gneggjaði ununar-gauk- 
ur, lóan söng “dýrðin, dýrðin", og 
spóinn vall. — Til allra hliða blasti 
við “nóttlaus.voraldar veröld þar 
sem víðsýnið skín’’ — hið breið- 
vaxna og tilkomumikla suðurlands- 
undirlendi umgirt af “bláfjallageym 
með heiðjöklahring” yzt við sjón- 
deildarhring. — En í austri “glottu 
tvö og í glampa stóðu Hekla og Áss 
Eyjafjalla”. 

Þá var gaman að lifa. 


Eftir Jakobínu Johnson 


Á veggnum heima, hlið við hlið, 

■eg heyri myndir talast við: 

Um norræn fjöll og frægðarsögur, 
og furðu-blóm við suðræn ögur. 

— Því hér er pálmi í hlýjum’ reit. 

— En hitt er björk, í norskri sveit. 


Hann spyr: “Hvað bældi bjarkar grein? 
Hvað ber til þess þú stendur ein?” 
“Minn ungi gróður oft er kalinn, 
þá andi vetrar fer um dalinn. 

— Og systur mínar sárt hann sló, 
því sérhver þeirra í bernsku dó.’’ 


“Hve ömurlegt og yndi sneytt! 
Hvort unir þú við frostið eitt?” 
“Eg verð að þrýsta veikum rótum, 
svo voða þétt að urð og hnjótum, 
að ylur helzt við hjarta-rót, 
unz heilög vorsól ræður bót." 


“Þá vaknar hjartað -— vex mitt þor, 
því voldugt magn á norrænt vor. — 
Það sættir hug við sárar þrautir, 
og sýnir hverjum unaðs-brautir, 
sem verst með dug og vakir einn, 
þá vetrar sækir bitur fleinn.” 


“Eg finn að ytra útlit mitt 
er eigi glæsilegt sem þitt. ■— 

Hið græna skrúð, sem gefur vorið, 
í gaddinum er af mér skorið. — 

Þú, tiginn — sígrænn — sver og hár, 
munt sæll og laus við kvíða og þrár.” 



Á VEGGNUM HEIMA 


“Eg virði þrekið! — Þó mun holt, 
að þroska’ ei of mjög norrænt stolt. 
Því hver mun sína byrði bera, 
og beiskja nokkur runnin vera 
í bikar hvern, — og bezt mun því, 
að blanda samúð drykkinn í.’’ 


“Þú háðir stríð við vetrar-vind, — 
og verður talin fyrirmynd 
hins sanna þreks í þungum raunum, 
sem þolir alt, og gleymir launum, 
og gætir þess — er grimdin sker, 
að geyma vor í brjósti sér.’’ 


“En hugur þráir hlýrri sýn — 
og heiminum er nauðsyn brýn 
að dreyma sí-blítt, suðrænt veður, 
þar sí-grænn pálmi augað gleður! 
— Þvi hjartað nísti helköld sorg, 
ef hryndi lífsins drauma-borg.’’ 



Saga 

Eftir Arnrúnu írá Felli. 


í fyrndinni var fögur og frjósöm 
eyja austur í liafi. Þann tíð ríkti 
þar konungur er Geirrööur hét, kall- 
aður af þegnum sínum “hinn góði’’. 
Hann var maður friðsamur og vitur. 
Eigi fór hann með hernað, en var þó 
ríkur af gripum og gangandi fé. 
Einn grip mat hann mest: gull- 
hjarta mikið; kallaði hann það fjör- 
egg sitt. Var það ættargripur; 
hafði móðir hans gefið honum það 
með þeim ummælum, að láta ei af 
hendi meðan aldur entist, en ánafna 
syni er við ríki tæki; mætti það ei 
úr ættinni ganga, ella hlytist ilt af. 
Hlýtti Geirröður konungur því. Tók 
sonur hans við ríki að honum látn- 
um. Drotning hans var kona glys- 
gjörn og óhófsöm; kom að því að 
fjárhirzlan tæmdist Eitt sinn er 
konungur tók sér miðdagsblund, tók 
hún gulhjartað til myntsláttunnar, 
og gaf skipun um að bræða það og 
slá úr því peninga. En er hjartað 
kom í deigluna, varð sprenging 
mikil; nötraði eyjan, en höllin brann 
til kaldra kola. Varð engu bjargað, 
hvorki mönnum né munum. Litlu 
síðar óðu sjóræningjar á land, 
brendu og brældu, rændu og rupl- 
uðu. Síðan er eyjan eyðisker. 

* * * 

Enginn kemur svo til Cleveland, 
Ohio, að ekki heyri hann talað um 
“torgið”. Þar mætast allir spor- 


vagnar, þar mælir fólk sér stefnu- 
mót; og þar er stígið á Euclid Ave- 
nue vagninn, þegar maður fer að 
lieimsækja Ömmu Sveinsson. Hún 
og dóttir hennar, Ásta van Buren, 
búa í hliðargötunni, þar sem Metho- 
distakirkjan og Liggetts lyfjabúðin 
horfast í augu á horni á Euclid Ave. 
Þær leigja uppbúin herbergi. 

Rökkrið var að læðast á tánum 
um borgina. Það smeygði sér inn í 
stofuna til Ömmu Sveinsson, sló 
slæðu yfir hana, þar sem hún sat 
í djúpa grænklædda stólnum. Hún 
misti niður lykkju, reyndi að taka 
hana upp, en það fór í handaskol- 
un, reyndi aftur, óstyrkur hægri 
handarinnar jókst, og fleiri lykkjur 
féllu niður. Hún lagði prjónana f 
kjöltu sér, lagði hendurnar ofan á 
þá — kræklóttar lúa-hendur. Hún 
heyrði að Ásta kom ofan stigann, 
einhver var að tala við hana; nú 
féll útidyrahurðin að stöfum, það 
var þrýst á hnapp í veggnum; Amma 
fékk stýrur í augun. Ásta laut nið- 
ur að henni og kysti hana á vang- 
ann. 

“Eg leigði hliðarherbergið á háa- 
loftinu myndarlegum manni, sem 
vinnur í hattadeildinni hjáTaylor; 
og ef Mrs. Maseck á miðloftinu 
verður kyr, þá get eg látið tuttugu 
dali í bókina á laugardaginn. En 
hvað þér hefir miðað vel með sjal- 



FJÖREGG 


71 


ið. Meira en hálfnuð!” 

‘‘Eg misti niður iykkjur — gat 
ekki tekið þær upp; er svoddan 
skelfilegur ræfill; enginn styi'kur 
í hægri hendinn.” Hún kjökraöi. 

“Svona, svona, elsku mamma! 
Heyrðirðu ekki að eg sagðist geta 
lagt inn tuttugu dali um helgina? 
Eg skal taka upp lykkjurnar fyrir 
þig. Mr. Burton leit inn í dag, 
hann bað að heilsa þér. Hann sagði 
mér heldur en ekki tíðindi! Hann 
hefir sannspurt, að einhver Ame- 
ríkumaður, sem hann þekkir, æt!i 
að gefa landinu fimtíu þúsund dali 
í tilefni af Alþingishátíðinni.” 

“Guð blessi hann. — Vona því 
verði varið til bókakaupa fyrir al- 
menning.” — Amma brosti í gegn- 
um tárin. — “Sagði hann nokkuð 
um til hvers ætti að verja þessu 
fé?” 

“Líklega veit hann það ekki. En 
hann sagði mér nokkuð, sem eg 
ekki vissi: Sagði hann ætti þér líf 
sitt að launa. Fyrir tuttugu og 
fimm árum síðan hefði hann leigt 
herbergi hjá þér í Chicago; var það 
um það leyti sem konan hans skildi 
við hann. Sagðist hann hafa sagt 
þér rangt til nafns síns, og verið í 
raun og veru ráðinn í því að fyrir- 
fara sér. Fanst honum sem þig 
hafi grunað, að eitthvað mikið am- 
aði að honum, því að þú hafir gert 
þér hin og önnur erindi til að hafa 
tal af honum, leitt talið að íslandi 
og sagt honum frá bókmentum 
þess. Tal ykkar hafði borist að Eg- 
ils sögu, og þú hefðir sagt honum 
þáttinn um hana Þorgerði og sölin. 
Þú hafðir sagt: “Fáum er gefið að 
fara að dæmi Egils, að yrkja Sona- 
torrek sér til hugarléttis, en mörg- 


um er mögulegt að halda nafni lát- 
ins vinar á lofti.” 

“Mig eins og hálf-rámar í þetta. 
Eg hálf-þekti hann þegar hann 
leigði okkur húsið; en varð þó hissa 
þegar hann heilsaði mér með nafni.” 

“Hann sagðist mundi geta ieigt 
fyrir okkur húsið frá fyrsta júní; 
sagðist hafa augastað á áreiðanlegu 
fólki.” 

“Eg er stundum svo hrædd, Ásta 
mín,” — orðin áttu bágt með að 
komast fram hjá klökkvanum — 
“svo hrædd um að ekkert verði af 
ferðinni heim. Að eitthvað komi 
fyrir, eitthvað komi í veginn, eitt- 
hvað-” 

“Nei, nei, mamma! Nú getur 
ekkert hindrað okkur að fara heim. 
Eg veit að það verður nóg í bók- 
inni í vor; þú veizt, hve vel hefir 
gengið fyrir okkur síðan við kom- 
um í þetta hús. Eg er að bugsa um 
að fara að leggja drög fyrir vega- 
bréf og farseðla bráðlega.” 

“Já, en maður veit aldrei, hvað 
fyrir kann að koma”. 

“Ekki núna, elsku mamma. En 
eg get ekki láð þér, þó þér komi i 
hug fyrri tímar. Þú mátt vera viss 
um að eg gleymi því aldrei, hve 
fljótt þú brást við að koma hingaö 
frá Chicago til að taka á móti mér, 
þegar eg kom út af spítalanum með 
drenginn, og að þú hjálpaðir mér til 
að ala hann upp og menta hann. 
En nú hefi eg bráðum ekkert ann- 
að að hugsa um, en að reyna að 
sýna lit á endurgjaldi fyrir allt, sem 
þú hefir fyrir okkur gert. Eg býst 
við að Gunnlaugur gifti sig snemma 
í vor, og eg veit að Mr. Burton sér 
um húsið fyrir okkur; svo þú sérð 
það nú sjálf-” 



72 


TÍMARiT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


“Jæja, Ásta mín. Eg vona að 
kvíði minn sé ástæðulaus. Viltu 
hjálpa mér í rúmið? Eg er svo 
þreytt.’’ 

“Já, elsku mamma.” 

# * * 

Þegar Gunnlaugur Friðgeir van 
Buren — hversdagslega kallaður 
Fred — opnaði hurðina inn í stof- 
una, var eins og hann hefði boðið 
austanvindinum inn með sér. 
Gluggatjöldin soguðust upp að rúð- 
unum. Cleveland Plain Dealer 
rendi sér ofan af borðinu, féll í 
stafi og fauk víðsvegar um gólfið. 
íslenzki fáninn og sá ameríski, sem 
stóðu á arinhillunni hvor við ann- 
ars hliö, fengu sjóriðu. Bandhnyk- 
illinn valt undir sófann og dró á 
eftir sér hálfprjónað sjal; en mynd 
Jóns forseta, beint á móti dyrun- 
um, horfði á aðfarirnar “með sinni 
fornu, föstu ró’’. Fred rétti hend- 
ina aftur fyrir sig, lokaði hurðinni; 
þeytti af sér hattinum, leit í spegil, 
strauk höndunum yfir hárið, dökk- 
jai’pt, gljáandi slétt. Hann herti á 
slipsinu, hnepti að sér jakkanum, 
hnepti honum frá sér aftur. Hon- 
um var auðsjáanlega mikið niðri 
fyrir. 

“Mamma!” kallaði hann. 

Hurðin inn í svefnhús þeirra 
mæðgna opnaðist hljóðlega. Uss! 
Amma er loksins komin í værð. Hún 
á svo bágt með svefn. Við verðum 
að tala ósköp lágt. Viltu ekki koma 
fram í eldhús? Eg á til reykta 
túngu og köld — —. 

“Eg er ekki svangur. Heyrðu 
mamma!” 

“Eg hélt þið hefðuð farið í leik- 
húsið. Varstu heima hjá Mabel?” 

“Mamma! Hugsaðu þér! Mr. 


Hoyden—tengdafaðir minn tilvon- 
andi vildi eg sagt hafa — ætlar 
hvorki meira né minna en að gjöra 
mig að forstjóra búðarinnar sem 
þeir ætla að opna í Lakewood fyrst 
í Febrúar. Hoyden Handy Hard- 
ware Store Inc. — Manager: G. T. 
Van Buren. Hvernig líst þér á það 
mamma?” 

“Vel Gunnlaugur minn.” Tár 
læddust ofan vanga hennar. 

“Við Mabel höfum ákveðið að 
gifta okkur innan þriggja vikna — á 
afmælisdaginn hennar 29 janúar. 
Hugsa sér það lán að fá atvinnu í 
einni af búðum Mr. Hoydens, strax 
og eg kem af verzlunarskólanum. 
Þér hefði líklega þótt það fyrirsögn 
þá, að eg mundi verða — áður en 
eg er fullra tuttugu og fjögra — 
forstjóri fyrir einni verzlun Mr. Hoy- 
dens,og tengdasonur hans í tilbót, 
Eh! Mamma?’’ 

“Eg vissi að þú kæmist á þína 
réttu hiilu ef þú kæmist að verzlun. 
Ásta strauk hönd um augu 

“Mabel var að segja mér á leið- 
inni hingað í bífreiðinni þeirra; að 
foreldrar hennar og systkyni mundu 
gefa okkur alt til búsins, nema ef 
til vill ekki borðstofu húsgögn og 
eldhús áhöld, og tengda pabbi ætlar 
að leigja okkur hús úti í Lakewood 
skamt frá búðinni fyrir aðeins fimm 
bundruð dali á ári. Mamma mín 
góð! Hvað er að? Það er ekki eins 
og eg sé að fara út á landshorn þó 
eg fari hérna út í Lakewood Eg 
get skroppið hingað hvenær sem er. 

“Af hverju bauðstu ekki Mabel að 
koma inn? Eða vildi hún kanské— 

“Bæði var nú orðið framorðið. Og 
svo — svo eg segi þér rétt eins og 
er, þá er það ekki sérlega skemti- 



FJÖREGG 


73 


legt fyrir mig, að þurfa að bjóða 
stúlku eins og Mabel, inn í svona— 
svona mildast talað einkennilega 
stofu." 

“Einkennilega stofu?” 

“Þér getur tæpast fundist eg ó- 
sanngjarn, Mamma, ef þú athugar 
það. Hvar á bygðu bóli sérðu inn- 
römmuð landabréf í dagstofunni? 
Jafnvel þó það væri af Bandaríkj- 
unum, væri það ósmekklegt. Eða 
þ)á myndin af þessum Jóni forseta! 
Mabel spurði mig hvort hann væri 
afi minn eg sagði já; hvað átti eg 
að segja! Fólk með einhvern snefil 
af smekkvísi hefði ekki einu sinni 
mynd af Abraham Lincoln í stofum 
sínum, hvað þá heldur mynd af ein- 
hverjuin útlendingi. Og það er nú 
blátt áfram hneyksli, að hafa út- 
lent merki við hlið okkar eigin 
stjörnu fána. Þegar Mabel kom hér 
síðast sat Amma þarna inni og 
muldraði íslenzku við sjálfa sig. Eg 
afsakaði það við Mabel, og gaf í 
skyn að einhver af gamla landinu 
væri að heimsækja ömmu.” 

“Auminginn hún amma þín -— ’’ 

“Engin þörf að aumkva hana. 
Hún talar ensku reiprennandi. Það 
stóð ekki í henni þegar hún lét það 
vera sitt fyrsta verk að segja Mrs. 
Hoyden — óaðspurt — að hún væri 
frá íslandi. Amma Halle er fædd í 
Belgíu; en ekki veit eg hvort hún 
er að fræða fólk á því að fyrra 
bragði; og er þó munur á Belgíu 
og-” 

“Belgíu? ha, ha! Hún er fædd í 
Dresden, eða það var hún fyrir 
stríðið. Það er ekki svo mjög langt 
síðan hún hafði matsöluhús fyrir 
landa sína, og þeir voru allir 


Þýzkir. Sagði gamla konan hún 
væri Belgísk?” 

“Nei, eg heyrði Mrs. Hoyden segja 
það í boði einhver spurði hvar móð- 
ir hennar væri fædd. Þú veist 
hvernig það er hér; flest fólk hefir 
hægt um það að það sé útlent; en 
það er alveg eins og Amma sé að 
stæra sig af því; talar með slíkri 
hreykni og hrifningu um moldar- 
kofana og grútarlampana á íslandi, 
og verður svo steinhissa þegar fólk 
spyr hana hvort þjóðin þar éti hrátt 
og drekki hvallýsi.” 

“Hún amma þín á það sannar- 
lega ekki skilið, að þú talir svona 
Gunnlaugur. Hvað heldur þú að úr 
okkur hefði orðið, þegar faðir þinn 
var tekinn fastur fyrir fjölkvæni, ef 
við hefðum ekki átt hana að.” 

“Mamma! Að þú skulir láta ann- 
að eins koma fram á þínar varir! 
Hvað heldur þú að afleiðingin yrði, 
ef slíkt kæmi til eyrna Mrs. Hoy- 
den? Það eitt er víst, að eg yrði 
ekki tengdasonur hennar. Eg sagði 
Mabei eins og var. Henni þótti það 
náttúrlega voða leiðinlegt, en sagði 
að auðvitað gæti eg ekki gjört að 
því. En hún sagðist mundi deyja 
ef nokkur lifandi maður fengi að 
vita um — um þetta.” 

“Eg er hrædd um að þessar 
tengdir við harðvöru fólkið, hafi 
stígið þér til höfuðsins, Laugi minn. 
Eg veit að Boyden er atorkumaður. 
sem hefur komist í ágæt efni af 
eiginn ramleik, eg veit að Mabel 
hefur fengið góða mentun, og eg 
vona að hún sé væn stúlka. En hvað 
Mrs. Hoyden viðvíkur — fæst orð 
hafa minsta ábyrgð. En svo mikið 
er víst: hún er ekki verðug að leysa 
skóþvengi ömmu þinnar.” 



74 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLBNDINGA 


“Fyrir alla muni! Við skulum 
ekki fara að kýta út af tengdafólk - 
inu Hvað sem því viðvíkur, þá er 
það eitt sem við vitum bæði að Mab- 
el er bezta stúlkan í allri veröldinni, 
svo eg veit þú getur getið því nærri 
að mig langi til að alt sé eins og 
þaö á að vera, og búist er við.” 

“Já!” 

“Þú veist hvað trúlofunarhring- 
urinn hennar kostaði? ferð nærri 
hvað giftingarhringur af líkri gerð 
muni kosta. Svo þarf eg náttúrlega 
að kaupa blóm, og að borga prest- 
inum — alt annað sjá tengdafor- 
eldrarnir um — þú varst lánsöm 
mamma að eg var eklti stúlka! En 
svo er það brúðkaupsferðin-” 

“Það kostar nú ekki svo mikið að 
vera viku tíma við Niagara Falls. 
Þú átt vonandi —” 

“Niagara Falls! iha, ha! Eg hélt 
nú þú hefðir betri smekk en það 
mamma! Eina fólkið sem fer héðan 
á brúðkaupsferð til Niagara Fails, 
eru vinnukonur og verkamenn. Eg 
mundi blátt áfram gera mig stór- 
hlægilegan í augum Mabel, ef eg 
ympraði á slíku. Nei, þá væri nú 
betra að fara ekki neina brúðkaups- 
ferð. Bræður hennar Mabel fóru 
til New York Mér er sem eg heyri 
þær mágkonur mínar segja: “Því 
fóru þið ekki til Akron? Það hefði 
verið frumlegra” Gæti nokkuð ver- 
ið neyðarlegra! Akron, þar sem 
ekkert er nema Wops og verksmiðj- 
ur!” 

“Því þá ekki að vera verulega 
frumlegur: fara enga brúökaups- 
ferð?” 

“Nei, — nei það er óhugsandi. 
Mabei sagði að hún hefði fyrir löngu 
hugsað sér, að við færum til Wash- 


ington ef við giftum okkur að vorl 
til, og til Florida ef við héldum 
brúðkaup okkar á afmæli hennar.” 
Hann lagði handlegginn utan um 
móðir sína. “Elsku mamma! Viltu 
lána mér átta hundruð dali?” 

Ásta tók snöggt viðbragð. “Átta 
hundruö daii! Eg efast um eg geti 
lánað þér ÁTTATÍU DALI.” 

“Vertu nú ekki að þessum ólík- 
inda látum. Þú sem áttir átta 
hundruð og fjóra dali og nokfcur 
cent fyrra laugardag; sá af hend- 
ingu banka bókina þína á eldhús- 
borðinu.” 

“Það eru peningarnir hennar 
ömmu þinnar; fargjaldið okkar 
heim.” 

“Eg er ólæs ef nafn þitt stóð ekki 
á bókinni.” 

“Amma þín á hvern eyri af því, 
þó mér sé talið það í orði kveðnu.” 

“Vertu nú ekki að þessu, mamma. 
Þú ert ekki að tala við ömmu núna. 
Við erum að tala í alvöru.” 

“Gunnlaugur!” 

“Amma hefur flestu ráðið hér á 
heimilinu, síðan eg man fyrst eftir 
mér. Finst þér ekki tími tilkominn, 
að þú hefðir eitthvað að segja 7 
Amma er hvort sem er komin að 
fótum fram, og farin að ganga í 
barndóm; eins og þessi ferðalags 
vitleysa sýnir.” 

“Góði Fred. Ef þú aðeins viklir 
reyna að setja þig inn í það, að 
vonin um að sjá ísland aftur, hefir 
haldið ömmu þinni uppi, öll fjörutíu 
og sjö árin sem hún hefir hér verið. 
Á fyrstu sex árunum hérna misti 
hún pabba sáluga og fjögur efnileg 
börn. Lífið hefir verið mestmegnis 
hörð barátta, bæði fyrir mér og 
henni. Það eina sem eg get gert 



FJÖREGG 


75 


fyrir hana er að fara heim með 
henni." 

“Heim í hafísinn og holdsveikina! 
Og hún sem hefir fengið slag. Það 
gæti orðið til þess hún dæi í hafi. 
Heldur þú ekki þér þætti það sárt, 
að sjá hana jarðaða í bylgjunum?” 

“Heldur þú að þú vitir betur en 
Dr. Smith? Hann kallaði það aö- 
svif sagði hún þyrfti hvíldar og 
hressingar. Það eina sem mundi 
hressa hana er ferðin heim’’ 

“Heyrðu góða mamma! Það er 
ekki eins og eg sé að biðja þig um 
að gefa mér þessa dali. Alt sem 
eg fer fram á, er að þú lánir mér 
þá, um fjögra mánaða tíma. Eg 
veit, að þeim tíma liðnum, verður 
margur til að lána mér slíkt lítil- 
ræði Það kemur til að horfa öðru 
vísi við fyrir mér, þegar eg er orð- 
in tengdasonur Hoydens hjónanna.’’ 

“Eg get ekki tekið út úr bókinni. 
Amma þín kallar hana fjöreggið 
sitt; sefur með hana undir koddan- 
um, hún-” 

“Hún þarf ekki að vita neitt um 
það. Þú getur sagt að bókin sé til 
uppgjörðar í bánkanum — eitthvað 
til að leiða hana af.” 

“Nei, nei!" 

“Jæja, mamma. Jæja þá. Eg reyni 
að vita hvort Burton gamli vill ekki 
lána hér iþessi skitnu átta hundruð. 
Það er alveg eins og eg sé að biðja 
þig um átta miljónir!” 

“Nei, fyrir alla muni! Þú mátt 
ekki biðja hann. Eg veit Ihann 
ætlar að gefa ykkur forláta borð- 
stofu húsgögn í brúðargjöf. Eg vii 
ekki að við gjörum okkur alt of 
skuldbundin algjörlega vandalaus- 
um manni.’’ 

“Nei, ætlar hann að gjöra það! 


Burton karlinn er bezti náungi, þó 
hann hafi skrúfu lausa í toppstykk- 
inu. Skoplegt að heyra hann tala 
um að hann sé nýbúinn að missa 
konuna. Konu sem skildi við hann, 
og var gift öðrum í nærri tuttugu 
og fimm ár! — Þú ætlar þá að lána 
mér þetta lítilræði marnma?" 

“Ó, laugi minn! Eg vildi þú vild- 
ir ekki biðja mig um það.” 

“Eg skal borga það í miðjum maí; 
og þið getið farið þessa ferð eins og 
ekkert hefði ískorist. Sýndu nú þér 
þyki svo dálítið vænt um drenginn 
þinn. Hann vafði hana að sér og 
kysti hana. — Þú ætlar þá að lána 
mér þessa átta hundruð dali, elsku 
mamma?” 

“Já, Fred.” 

* •¥ * 

Það var eins og háður hefði ver- 
ið götu barðdagi fyrir framan Hoy- 
den húsið í Austur-Cleveland; og 
grjóna sekkir og gamlir skór notað- 
ir að vopnum Það marraði undir 
fæti, og gestir sem af garði riöu, 
máttu gæta sín að hnjóta ekki um 
skó og pjáturdósir, sem lágu eins 
og hráviði á gangstéttinni. Hundrað 
og fimtíu boðgestir virtust ekki hafa 
legið á liði sínu að láta farsældar 
óskir í ljósi, á þá vísu sem landsiðir 
krefjast. Hver og einn gat þvegið 
hendur sínar ef ekki gengi alt að 
óskum með hjónaband Mr. og Mrs. 
G. T. Van Buren. 

Mr. Burton hafði boðist til að taka 
þær mæðgur heim í bífreið sinni, 
skömmu eftir að ungu hjónin lögðu 
af stað til Florida Arnma Sveins- 
son hafði leikið á als oddi í veizl- 
unni; fólk hafði þyrpst utan um 
hana til að skoða skautbúningin 
hennar, og spyrja hana um brúð- 



76 


TÍMARIT ÞJÖÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


kaupsiði á íslandi. Fréttaritari frá 
Cleveland News hafði tekið mynd 
af henni, og spurt hana spjörunum 
úr. Mrs. Hoyden hafði látið einn af 
fréttariturunum skilja það á sér, að 
tengdasonur sinn væri af ætt Banda 
ríkja forsetans með því nafni — 
auðvitað mundi hún segja á morg- 
un að það væri rangt eftir sér haft! 
Hún trúði Ástu fyrir því að eitt af 
blöðunum mundi hafa hálfa síðu af 
fréttum og myndum af brúðkaup- 
inu, en auðvitað gat hún þess ekki 
að sama blað mundi hafa heilsíðu 
auglýsing um ágæti Hoyden Handy 
Hardware Store Inc. — Það var 
auðvitað aðeins einkennileg tilvilj- 
un! 

Amma var þreytuleg og óstyrk 
þegar dóttir hennar og Mr. Burton 
leiddu hana á milli sín, inn í stofu 
þeirra mæðgnanna, og hjálpuðu 
henni að setjast í grænklædda stól- 
inn. Mr. Burton afþakkaði boð Ástu 
um að standa við í þetta sinn. Hann 
kvaddi ömmu hlýlega, og ámálgaði 
við hana að hvíla sig nú vel. Ásta 
fylgdi honum til dyra. 

“Nú er alt klappað og klárt með 
fimtíu þúsund dala sjóðinn, sem eg 
var að minnast á 'um daginn. 

“Já?” sagði Ásta eins og úti á 
þekju. 

“Ekkert annað eftir en að bjóða 
íslenzku stjórninni ,hann á Afmælis- 
hátíð Alþingis.’’ 


“Ekkert annað eftir.” — Endur- 
tók Ásta eins og í leiðslu. 

“Eg hefi ákveðið að sjóðurinn 
skuli heita Mary Burton’s Founda- 
tion. Skal verja vöxtum til bóka- 
kaupa, en höfuðstól má aldúei 
skerða Hér er afrit af gjafabréfum 
og reglugjörð sjóðsins. Eg er að 
hugsa um að-” 

“Guð minn góður! Hvað er nú 
þetta?’’ Ásta þaut til og opnaði 
stofuna. 

Amma Sveinsson lá meðvitundar- 
laus á gólfinu. Þau lutu bæði ofan 
að henni. 

“Það er aðeins yfirlið! — Eg ætla 
að ná í vatn og —’’ 

“Betra að síma strax til Dr. 
Smith.” 

Mr. Burton lagði eyrað að hjarta 
Ömmu, lyfti augnalokunum; tók 
vinstri hönd hennar og þrýsti koss 
á hana. Hann tók eftir að hægri 
hönd hennar lá ofan á litlu kveri, 
tók það upp, leit á það: Viðskifta- 
bók — Cleveland Trust Co. — út- 
tekið 26. jan, átta hundruð dalir. 
Hann hristi höfuðið og stakk bók- 
inni í vasa sinn. 

“Dr Smith kemur undireins. Er 
hún að rakna við?” Rödd Ástu 
titraði. 

Mr. Burton stóð á fætur, rétti 
Ástu báðar hendurnar og sagði: 

“Amma Sveinsson er - farin 

heim.’’ 



NoBlSlrsiip SLtSn^jfasemdliip 

um skáldsögur Jóns Thóroddsens. 


Eftir Prófessor Stefán Einarsson. 


I. 

Um Jón Thoroddsen og ritstörf 
hans hafa þeir einkuni ritað ágæt- 
ar og fróðlegar greinir Sigurður Uuð 
mundsson skólastjóri (í Skírni 
1919, bls. 209—233) og Sigfús 
Blöndal bókavörður (aftan við 4. 
útgáfu Pilts og Stúlku, 1923, bls. 
299—312 og í Nordisk Tidsskrift 2, 
bls. 76—83, 1926), auk æfisögu 
þeirrar er Jón Sigurðsson samdi, 
og fylgdi Manni og konu í fyrstu 
útgáfu, 1876 (bls. IX—XLIV). — 
Minna má og á æfiágrip eftir Boga 
Th. Melsted í ársriti Fræðafélagsins 
1919 (bls. 168—165) og upplýsing- 
ar þær, sem eru að finna í Minn- 
ingabók Þorvaldar Thoroddsens, 
sonar skáldsins, og síðast en ekki 
sízt skemtilega ritgerð eftir frú 
Theódóru Thoroddsen, tengdadótt- 
ur skáldsins, í Skírni 1919, bls. 234 
—238. 

Það gæti því virzt, að verið væri 
að bera í bakkafullan lækinn með 
birtingu athugasemda þessara, ekki 
mikilvægari en þær eru í eðli sínu. 
En á hitt er að líta, að skáldsagna- 
ritun Jóns er svo merkilegur þáttur 
í bókmentasögu vorri á síðustu öld, 
að eigi fer illa á, að öllu því sé til 
skiia haldið, sem vitað verður um 
'upptök hennar og eðli. 


II. 

Sigfús Blöndal hefir leitt rök að 
því, að af erlendum skáldum hafi 
Walter Scott haft mest áhrif á Jón 
Thoroddsen. Það kemur ágætlega 
heim við orð Thoroddsens sjálfs í 
bréfi til vinar síns Gísla Brynjólfs- 
sonar (25. nóv. 1854), þar sem 
hann segir beinlínis, að í mörgum 
sögum Gísla Konráðssonar sé ágætt 
efni, “ef til væri maður vel með að 
fara að semja úr þjóðsögur líkar 
og Scotts”. Þaðan hefir Jón þá 
uppistöðuna, fyrirmyndina að sög- 
um sínum, en ívafið er alíslenzkt 
og svo viðamikið, að uppistaðan 
hverfur í voðina. 

Þau Sigurður Guðmundsson og 
Theódóra Thoroddsen hafa gert 
reka nokkurn að hinum innlendu 
fyrirmyndum Jóns, og er þá fyrst 
á að minnast mannfólkið. Sýna 
þau ljóslega fram á, að Jón tók 
söguhetjur sínar meðal samtíðar- 
manna sinna og lagaði þær í hendi 
sér, og þó ekki mikið. Þannig eru 
þau Hlíðarhjón, séra Sigvaldi, 
Hjálmar tuddi, Bjarni á Leiti og 
Finnur vinnumaður öll dregin eftir 
náttúrunni og auðkennileg, að 
sögn, þeim sem til þekkja. Af Grími 
meðhjálpara fara eigi sögur, en 
mikið má vera, ef þar er eigi ein- 
hver skrítinn karl fyrirmyndin. Og 



78 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFBLAGS ÍSLENDINGA 


minna má á það, að í “Gamlir ná- 
ungar frá Breiðafirði’’ (Skífnir 
1918) nefnir Matthías Jochums- 
son tvo karla, sem mjög eru honum 
andlega nákomnir, þá Brokeyjar- 
Vigfús og Arneyjar-Svein. Gizkar 
séra Matthías á, að þessir náung- 
ar hafi búið að reitum pietistatím- 
ans, “sem lifði víða hjá alþýðu 
fram á byrjun 19. aldar”. En “það 
var háttur þessa Sveins, að óðara 
en hann hafði fest bát sinn, gekk 
hann afsíðis, og helzt upp á þúfu 
eða hól, tók ofan og brá hattkúf 
sínum fyrir andlitið, þó ekki mjög 
nærri nefi sínu, og fór að prédika 
engu líkara en prestur í stól.’’ 

Og um Brokeyjar-Vigfús segir 
Matthías, að “þegar hann hafði 
sett bát sinn og búið um hann, var 
hann vanur að setjast á stein róa 
bakföllum og þylja bæn eða kafla 
úr biblíunni. Var hann kallaður 
biblíufastur maður á Breiðafirði. 
Sérstakiega unni hann og þuldi 
Jobsbók, þar næst Sálma Davíðs, 
þá beztu, eða þá Prédikarans bók, 
ef honum gekk eitthvað mótdrægt. 
Þetta raus var hans matur og 
drykkur.” 

Hér er biblíulesturinn samur og 
hjá Grími — hann vitnar og tíðast 
í Salómon, Prédikarann, stundum 
í Davíð og oft í “hinn vísa Sýrak” 
— en það skilur með þeim, að Vig- 
fús er að sögn Matthíasar, afar- 
menni, en Grímur er lítill fyrir sér. 
Tvær sögur segir séra Matthías af 
Vigfúsi, er sýna, hve málfæri þeirra 
Gríms er nauðalíkt. 

“Vigfús beið sjaldan eftir byr 
eða leiði, heldur fór sinna ferða, 
þótt öðrum þætti ekki sjóveður. 
Þannig lágu menn eitt sinn kyrrir 


úti í Rifi heila viku, en snemma 
þeirrar viku sáu menn bát Vigfús- 
ar og karl á kominn inn á sund 
innar frá Brokey (Vigfús bjó í 
Brokey). Skömmu síðar kom hann 
siglandi heim í lendingu sína. Fögn 
uðu menn Fúsa og spurðu, hví 
hann hefði róið í því veðri lengra en 
hann hefði þurft. “Eg vildi ekki 
láta undan höfuðskepnunni,’’ svar- 
aði hann og dró seimin neins og 
hans var vani. 

í annað sinn kom hann heim úr 
veri, og er hann lenti, voru honum 
sögð þau tíðindi, að hann væri orð- 
inn faðir. Vigfús varð heldur fár 
við, gengur þó stilillega á ifund 
barnsmóður sinnar og segir: “Heil 
og sæl og sýn mér barnið.” Hún 
sýnir honum fyrst eitt barn og síð- 
an annað, því að hún hafði alið 
tvíbura. Vigfús horfir um hríð á 
börnin og segir síðan: “Eg átti 
von á einu barni vænu, en ekki 
tveimur litlum’’.” 

Fróðlegt væri, ef kunnugir, t. d. 
frú Theódóra, vildu segja oss alt 
of létta um fyrirmyndir Jóns, því 
vart munu þar öll kurl komin til 
grafar enn, og á hinn bóginn gerist 
nú svo langt um liðið, að menn 
ættu ekki að firtast, þótt kveðið 
væri upp úr með hluti, sem hvort 
heldur er, hljóta að hafa verið og 
vera á margra manna vitorði. 

Sérstaklega væri mikils um vert 
að vita, hvort Jón hefir haft sömu 
aðferð um mannlýsingar sínar í 
Pilti og stúlku eins og Manni og 
konu, sem menn hafa bent á fyrir- 
myndir að hingað til. Ólíklegt þykir 
oss, að menn myndu þær ekki, ef 
menn hefðu komið auga á þær. 
Beztu mannlýsingar í Pilti og 




NOKKRAR ATHUGASEM.DIR 


79 


stúlku eru og rnjög almennar, ef 
borið er saman við mannlýsingar í 
Manni og konu*). Gróu á Leiti 
og Bárð í Búrfelli kannast hver 
maður við, hvaðan úr sveitum sem 
er, en það verður ekki sagt um 
mann eins og Bjarna á Leiti, Grím 
meðhjálpara og Hjalmar tudda. 

Þetta er ra'unar ekki óeðlilegt, 
þegar á það er litið, hvernig sög- 
urnar urðu til. Piltur og stúlka er 
skrifuð í Kaupmannahöfn eftir 
margra ára dvöl erlendis, og höf- 
undur hafði ekki úr öðru að ausa 
en minni sínu um persónur sínar, 
þar sem ekki var um fyrirmyndir 
í eldri ritum að ræða, sem ekki 
mun alveg örgrant um, eins og 
síðar mun á vikið. Aftur á móti 
er það ljóst, að hann hefir, eftir að 
hann kom til íslands beinlínis safn- 
að efni til “þjóðsögu” sinnar, bók- 
arinnar, sem varð Maður og kona. 

Hér er annars merkilegs atriðis 
að gæta. Að hyggju Blöndals eru 
mannlýsingar þær, er vér höfum nú 
séð að einkenna Mann og konu, eitt 
af því sem líkt er með Jóni og 
Scott. Það þarf þó ekki að skiljast 
svo, að áhrifa Scotts gæti fyrst, er 
hann semur Mann og konu. En hitt 
er gaman að sjá, að Jón nefnir 
Gísla gamla Konráðsson í sörnu 
andránni og Scott í bréfkafla þeim, 
er til var færður hér að framan.*) 
Og á því getur enginn vafi leikið, 

*) Aftur á móti er lýsingin á brúð- 
kaupi þeirra Indriða og Sigríðar með 
kaflanum um þá Búrfellsfeðga og Rósu 
alveg í sama anda og lýsingarnar í 
M. og k., enda síðar samin en aðal sag- 
an og fyrst bætt við i annari útg. 


*) Benedikt Gröndal kom til Flateyjar 
meðan Jón var þar, hafði Jón þá eitt her- 
bergi aðeins til íbúðar. “Hann hafði eng- 
in húsgögn nema eina græna kistu, eng- 


að Gísli Konráðsson hefir óbeinlínis 
ef ekki beinlínis, átt drjúgan þátt í 
því að opna augu Jóns fyrir við- 
fangsefnum þeim, er biðu skáld- 
söguhöfundar í íslenzku þjóðlífi. 
Get eg ekki stillt mig um að færa 
hér til bréfkafla frá Jóni Thorodd- 
sen um þetta efni, þótt áður hafi 
birtir verið (í æfisögu hans eftir 
Jón Sigurðsson), því “sjaldan er 
góð vísa of oft kveðin”. 

6. febrúar 1851 skrifar hann 
Gísla Brynjólfssyni vini sínum frá 
Flatey á Breiðafirði: 

“Það er skemtilegasti staður- 
inn hérna í sýslunni, og flestir 
“höfðingjar" þar saman komnir: 
prófastur ólafur Sívertsen, kaup- 
maður og þjóðþingismaður Brynj- 
ólfur Benediktsson, gáfaður og 
sérlega fróður maður í íslands- 
sögu; séra Eiríkur Kúld og kaup- 
maður Sigurður Jónsen, báðir 
skemtilegir menn. Herbergi og 
skrifstofu mína hefi eg í húsi 
kaupmanns Sigurðar Jónsens, og 
eru þau mikið góð og falleg sem 
í Höfn væri. Hefði eg tíma af- 
gangs, er hér nóg af handritum 
og íslenzkum óprentuðum drusl- 
urn að skemta sér við, því 
Brynjólfur Benediktsson erfði 
öll handrit og bækur föður síns, 
Boga á Staðarfelil; einnig er nú 
hér hjá prófasti um tíma skemti- 
legur maður, fróður og feikilega 
ríkur af kvæða-þulu-draugasagna 
og álfasagna-safni, það er Gísli 
Konráðsson. Hann hefir einnig 
mikið safn af smásögum um 

ar bækur nema dönsk lög og Lessing, 

fyrsta bindið, sem hann gaf mér. Jón' 

hafði líka altaf flöskur í kistunni og 
staupuðum við okkur á þeim.” (Dægra- 
dvöl, bls. 214—215.) 



80 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


merkilega menn og afkáralega, 
t. d. Magnús sálarháska, og svo 
hefir hann líka samið sögu sui 
temporis um Húnavatnssýslu og 
er hún afarfalleg og fróðleg.’’ 

Þetta bréf þarf engra skýringa 
við: síðast en ekki sízt nefnir hann 
Gísla og fræði hans, þar á meðal 
sögur hans um afkáralega menn og 
þjóðsögusafn hans, hvorttveggja 
efni, sem Jón átti eftir að nota með 
góðum árangri í Manni og konu. 

Það líður heldur ekki á löngu áð- 
ur en Jón fer að hugsa til ritstarf- 
anna, þótt annir leyfi honum ekki í 
bili að hefjast handa. Þannig skrif- 
ar hann Gísla Brynjólfssyni ári 
síðar (2. febrúar 1858) — G. Br. 
hefir þá hvatt hann til að skrifa 
“reglulega þjóðsögu’’ —: “Þó eg 
vantreysti mér til þess, þá býr þó 
altaf hjá mér löngun til þess, en 
aimsvif og veraldarsýsl hafa, síðan 
eg kom hingað, hindrað mig frá 
að ráðast í slíkt.’’ 

Loks er þriðja bréfið, það sem 
nefnt var í upphafi þessa kafla, 
skrifað tveimur árum síðar í Haga 
á Barðaströnd: “Gísli gamli sagna- 
þulur Konráðsson situr við nótt og 
nýtan dag, að rita upp sögur og 
druslur; Vestfirðingasögu hefir 
hann samið, og er margt í henni 
fróðlegt, og æfisögur ýmsra og er 
í þeim mörgum ágætt efni, ef til 
væri maður vel með að fara að 
semja úr þjóðsögur líkar Scotts’’. 
Og sama ár, 1. marz 1854, ritar 
Jón í dagbók sína: “byrja að skrifa 
róman’’, en það mun vera Maður 
og kona (sbr. Þorv. Thoroddsen, 
Minningabók, bls. 37). 


III. 

Eitt af því, sem athygli vekur, ef 
menn bera saman Pilt og stúlku og 
Mann og konu er það, að hin fyr- 
nefnda bók er næstum eins snauð 
af þjóðsögum og þjóðtrú eins og 
hin síðarnefnda er auðug af þeim. 

í Pilti og stúlku er næstum ekki 
neitt af þessu, að vísu segir Guð- 
rún vinnukona Siggu litlu, að hún 
þurfi ekki að hræðast huldufólkið 
í dalnum í hjásetunni — huggun- 
arorð, sem ekki urðu til annars en 
rifja upp fyrir henni “allar sögurn- 
ar, sem hún hafði heyrt um Álf- 
hól og hann Draugahvamm’’, en 
þær sögur fáum vér ekki að heyra; 
því þótt ímyndunarafl hennar geri 
kofa Indriða að steini gráum og 
sjálfan hann að huldupilti, þá er 
það engin álfasaga, og eigi koma 
aðrir við söguna síðar, nema. álf- 
arnir í kvæðinu “Ó, fögur er vor 
fósturjörð’’. 

Eigi er heldur annað að finna 
þjóðsögukent í bókinni en söguna 
um fiskinn, sem fylgdarmaður 
Indriða svalg í ógáti í Hellisánum, 
og söguna af Hornafjarðarmánan- 
um, sem sami maður minnist á. 
Það er alt og sumt. 

Þá er eitthvað öðruvísi umhorfs 
í Manni og konu, því það er ekki 
nóg með að fólkið tali um og segi 
ýmsar þjóðsögur, heldur gerist 
hver fyrirburðurinn og þjóðsagan 
á fætur annari. Það byrjar undir- 
eins með Þórdísi kerlingu, enda er 
hún höfuðhetjan í sögum þessum 
mörgum. Hún sér fylgju Hallvarð- 
ar Hallssonar landshornamanjis, 
“béaðar eldglæringar’’, sem komu 
inn ium loftsgatið og liðu inn eftir 
loftinu, unz hún hastaði á sneyp- 



NOKKRAR ATHUGASEMDIR 


81 


una, “þá valt þessi skratti aftur 
fram eftir loftinu eins og hnykill 
ofan í stigann, þar skildi eg við 
það, það var á stærð við meðal 
spordall, eldrauður ósómi og tindr- 
aði úr því á allar hliðar.’’ 

Hana dreymir fyrir óförum þeirra 
Sigurðar og Þorsteins, og lætur þá 
svo illa í svefni, “að enginn gat 
notið værðar fyrir hennar illu lát- 

um . brauzt um svo hræðilega, 

að ýmist stóð á hæl eða hnakka 
bls. 29, 1. útg.), en Þórdísi hús- 
freyju segir hún, svo seinna að ann- 
aðhvort sé einhver feigur-á heim- 
ilinu, ellegar ekki verði langt þang- 
að til hann geri eitthvert mann- 
drápsveðrið’’ (bls. 52). Og loks 
er hún ekki í neinum vafa um það 
þegar Sigurður bóndi liggur bana- 
leguna, hver sé orsök til sjúkleika 
hans, það sé sending, sem Grím- 
ur meðhjálpari hafi fengið einhvern 
til að senda honum; og hún þylur 
bænir sínar og vers,*) til að forð- 
ast þennan ófögnuð, en ámælir 
mjög fólkinu, er engra bragða er í 
leitað að koma sendingunni af hon- 
um. (bls. 373—77). 

Auk þess kann hún mesta fjölda 
af draugasögum — eins og eðlilegt 
er — úr ungdæmi sínu: “Já, mikið 
var þá um draugagang hérna í 
sveitinni, Drottinn minn! Þá voru 
þeir hér, hann Móri og hann Gogg- 

*) Sbr. Þjóðsögur Jóns Árnasonar: 

Nú legst eg í sængina mína, 
sem drottinn minn sæll í gröf sína. 
Liggur minn búkur ber, 
blessaður guð á höfði mér, 
englar hans á fótum mér 
og Pétur og Páll á miðri mér, 
allir heilagir utan með og amen. 


ur**) og fjandinn hún Hamars- 
Skotta og liðið sem henni fylgdi; 
hún drap einu sinni þar í Lundi 
fjórar skárstu ærnar þar í húsinu 
á einni nóttu, og sligaði bleik-mó- 
álóttan kapal, mesta úlfaldagrip,*** 
braut baðstofuhurðina, stal ketinu 
af ránum úr eldhúsinu, og sleikti 
ofan af trogunum og fór ofan í dall- 
ana, — kröftugur er hann Satan, 
sá béaður týranni, í börnum van- 
trúarinnar — fyrirgefðu að eg 
blóta!’’ 

En það er ekki gamla Þuríður 
ein, sem verður vör við eitthvað 
einkennilegt: Sigurður sér Þorstein 
dauðan færast í hraukana í fönn- 
inni og kveða vísu að gömlum og 
góðum draugasið (bls. 44) (sbr. 
Gunnar í hauginum). Þórdísi hús- 
freyju dreymir Þorstein koma á 
glugga og kveða vísu, er hún nam, 
en í því hún vaknaði heyrðist 
henni einhver renna sér ofan bað- 
stofuhliðina (bls. 58); báðar vís- 
urnar eru draugslegar. 

Enn er oss sagt, að Hjálmar 
tuddi, ofan á alt annað, sé umskift- 
ingur, en það er víst, að sú saga 
gekk um fyrirmyndina, Hjálmar 
gogg, eins og frú Theódóra skýrir 
frá í Skírni. 

Loks er á það að minnast, að 
Egill hyggur að vinna ástir Sigrún- 
ar með tilstyrk galdra, og kaupir 

**) Sbr. Þjóðs. J. Árn., I., 393: “Um 
Gogg er löng saga fyrir vestan n (eftir 
handriti sr. Skúla Gíslasonar). 


***) Þjóðs. J. Árn. I, 391: “Sólheima- 
Móri, eftir sögusögn úr Breiðafjarðar- 
dölum, frá honum er m. a. sagt: þá er 
lík J. var flutt í kirkjuna, sýndist fólki 
af næstu bæjum sem maður riði fyrir 
aftan líkið á hestinum, en hesturinn slig- 
aðist undir líkinu á miðri leið, og var 
hann þó talinn úlfaldagripur.” 




82 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að Hallvarði galdrastafi, manns- 
herðablað og mannsístru til þeirra 
hluta. En auðséð er af öllu, að 
hér er aðeins um pretti Hallvarð- 
ar að ræða, en einfeldni Egils; virð- 
ist svo sem trúin á þessa hluti sé 
tæplega svo í merg og bein runnin, 
sem drauga- og afburgöngutrúin. 
enda þótt Bjarni á Leiti kunni full- 
vel sögur af galdramönnum á Vest- 
'fjörðum: “Þar var Latínu-Bjarni') 
eða Bjarni Djöflabani, Þormóður í 
Gvendareyjum, er bylinn gerði að 
honum Oddi lögmanni,’*) ; þar voru 
Baulhúsabræður, Hallur á Horni og 
fleiri, og þaðan var hún komin, 
skrattinn hún Hvítárvalla-Skotta.’’ 
(bls. 211)*** 

Af þessu öllu má ráða, að 
“kvæða-þula-draugasagna og álfa- 
sagnasafn’’ Gísla Konráðssonar hafi 
fallið í góðan jarðveg með Jóni 
Thoroddsen. Hann hefir eflaust, 
eins og aðrir góðir mentamenn 
hrifist með af þeirri áhugaöldu um 
íslenzkan þjóðlegan fróðleik er reis 
hæst með útkomu þjóðsagna Jóns 
Árnasonar (1862-64). Urn bein á- 
hrif frá þjóðsagnasafninu er varla 
að ræða, sennilega hefði Maður og 
Kona orðið það sem hún er, þótt 
safnið hefði aldrei verið prentað. 
En hitt er vafasamt, hvort þjóð- 
sagna-þátturinn í M. og K. hefði 

*) Þjóðs. J. Árn. I, 258 Saga um Lat- 
ínu-Bjarna eftir hdr sr. Eiríks Kúld á 
Helgafelli. 

*) Þjóðs. J. Árn. I, 541—54. Sagnir 
um Latínu-Bjarna og Þormóð í Gvend- 
areyjum, m. a. eftir hdr. G. Konráðs. 


**) Þess er að vísu eigi getið í þjóð- 
sögunum, að Þormóður gerði veður að 
Oddi, en að dönskum kaupmanni er sagt 
að hann gerði galdraveður. 


***•) Þjóðs. J. Árn. I, 363: Hvítárvalla- 
Skotta, eftir sögn Borgfirðinga 1860. 


verið svo sterkur, ef ekki hefði ver- 
ið kunnugleikar með þeim Jóni og 
Gísla Konráðssyni og Jóni Árna- 
syni, sem var mágur Thoroddsens 
og góöur vinur. 

IV. 

Þess er getið hér að framan (í 
II. kafla) að eigi muni örgrant um, 
að finna megi fyrirmyndir sumra 
mannlýsinga Jóns Thoroddsens í 
eldri ritum íslenzbum. Fyrirmynd- 
ir er ef t. v. of fast að orði kveðið, 
en að minsta kosti er hér um eldri 
mannlýsingar að ræða, sem minna 
eigi alllitið á sumar persónur Jóns 
eins og nú skal sýnt. 

í “Brandi’’, smáleikriti eftir Geir 
biskup Vídalín, er prentað var með 
leikritum iSigurðar sýslumanns 
Péturssonar, er lýst bónda nokkr- 
um, er kippir greinilega í kynið 
til Bárðar á Búrfelli. Þórður hét 
hann, á Heiði, og er sagt, að hann 
tímdi ekki að skera af sér átta há- 
kalla til þess að bjarga Jóni bróður 
Guðrúnar, unnustu sinnar, úr sjávar 
háska. Um þetta segir vinnukonan 
við Gnðrúni: “Honum kærasta þín- 
um þykir alt of vænt um lifrar- 
broddinn til þess að hann skyldi 
vinna það fyrir nokkurs manns líf 
að skera af sér seilina, honum varð 
ekki svo lítið um á dögunum, þegar 
lýsistunnan lak; eg er viss um að 
hann tímir ekki að hafa annað en 
hákallsstöppu í veizluna.’’ 

Nú tókst svo vel til að Guðmund- 
ur á Sandi, sem Guðrún unni betur 
þótt fátækur væri, barg Jóni, og 
varð það bragð til þess að þau 
fengu að ná saman, en Þórður varð 
af konunni: 

“Nú þarf hann ekki Þórður á 



NOKKRAR ATHUGASEMDIR 


83 


Heiði að mótlætast lengur yfir því 
að verða að láta sírópspottinn til í 
veizluna, sem hann keypti af Holl- 
enskum fyrir duggaravetlingana í 
vor melétnu, og ekki að þurfa að 
eyða úr skipbrauðskvartilinu, sem 
hann lét fyrir samblandaðan sjó 
og hákallsgraut.’’ 

Þessi Þórður gæti vel hafa verið 
faðir Bárðar, svo mjög líkjast þeir 
í skapferli. Þar við bætist að atvik 
sögunnar eru eins bæði hjá Geir 
biskupi og Jóni: Veizlan, sem veld- 
ur þeim búmönnunum áhyggjum 
stórum og sem ekkert verður af, 
því brúðurinn skerst úr leik. 
“Brandur” hefir hingað til ekki 
þótt merkilegt rit í ísl. bókment- 
um. En hafi hann gefið Jóni hug- 
myndina, sem úr varð lýsingin á 
Bárði og þeim Búrfellsfeðgum, fer 
illa á því að honum sé týnt úr 
lestinni. 

Það er raunar fleira í Pilti og 
Stúlku, sem minnir á þetta leik- 
ritasafn Sigurðar Péturssonar. í 
“Narfa’’ deilir Sigurður á dönsku- 
skotið málfar Reykjavíkurbúa og 
apaskap þeirra — slíkt hið sama 
gerir Jón í P. og St. Auðvitað er 
varasamt að tala hér um áhrif, 
báðir höfðu dagleg dæmin fyrir 
sér og þeir voru heldur ekki einir 
um að taka eftir ósómanum (sbr. 
Önund í Ármann á Alþingi eftir 
Baldvin Einarsson). — Þá má 
minna á að hinn danski kaupmað- 
ur, er hjálpar Indriða til að fletta 
ofan af prettum Möllers, hefir hlut- 
verk eigi með öllu ólíkt og hafði 
Dalstæð kaupmaður, sem flettir 
ofan af Narfa og kemur í veg fyrir 
að hann fái konu þeirrar er hann 
situr um. 


Loks er ein mannlýsing — í 
Manni og Konu — sem oss er ‘nær 
að halda að sé mótuð eftir Hrólfi 
Sigurðar Péturssonar, en það er 
Hallvarður Hallsson landshorna- 
maður. Að minsta kosti verður ekki 
vilst um ættarmótið þegar báðir 
eru bornir saman. 

Báðir eru landshornamenn og 
láta mikið yfir sér, enda eru báðir 
norðlenzkir, þótt Hrólfur komi að 
norðan er Hallvarður að sunnan. 
Báðir eru stórlýgnir og telja gest- 
gjöfum sínum trú um ýms tákn og 
stórmerki. Meðal annars segir 
Hrólfur frá því að nýkomið sé 
skip á Eyrarbakka (og þykir hús- 
freyju lítt trúlegt: um hávetrar- 
tímann) og telur upp vörur og 
prísa: “Til dæmis: brennivínspott- 
urinn á 12 sk., tóbakspundið 15 sk., 
korntunnan 2 ríksd., 60 fiska klæði 
fyrir 35 fiska; flöjelsborðar og ekta 
gullgalónur með bezta verði; tim- 
brið ósegjanlega gott; járnið kvað 
vera mestan part stál og kostar 
hálfan ríkisdal lýsipundið, og alt 
eftir þessu.” 

Una: “Er mjöðurinn dýr?” 

“Mjöðurinn á 9 sk. potturinn, 
sírópið á sk., sykurpundið á 
23 sk., og svo framvegis.” 

Hallvarður lýgur líklegar, hann 
segir skipstrand á Dröngum 
“vestur á Seyðisfirði”, og er 
bóndi spyr, hvort nokkru hafi 
verið bjargað, leysir hann frá 
skjóðunni: 

“Og það trúi eg, en það kvað 
nú hafa verið aðgangur í þeim 
þar; eg talaði við mann sem kom 
að vestan og vissi það alt greini- 
lega; þarna fengu þeir eins og 
þeir gátu komist með, færin, 



84 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


strengina, grjónin lítt skemd, 
röndóttar skyrtur og klútana eins 
og feldi — það er satt, þeir eru 
ónýtir — og hollensku ostunum 
kvað ekki eiga að aka úr spesíu 
hjá þeim, en sírópið jusu þeir 
með höndunum í hattana sína 
upp úr fjörunni, og þetta fyrir 
alls ekkert, því þegar sýslumaður 
loksins kom, sem kvað nú sjálf- 
ur hafa séð um sig var ekki ann- 
að eftir en skrokkskriflið, 
sem þó ekki varð dýrt og heila 
seglázían á fjóra duggarabands- 
sokka, og sykur og járnið fyrir 
ekkert.’ 

Þá eru þeir bændurnir Auðunn og 
Sigurðar eigi síður keimlíkir í svör- 
um: 

Auðunn: “Þangað væri vert 
að vera kominn; nú vantar mig 
illa liesta mína, því eg er búinn 
að koma öllum fyrir nema reið- 
hestinum, og tími eg ekki að 
brúka hann undir áburð. 

Sigurður: “Eg vildi eg hefði 
verið kominn, að fá mér járn- 
mola; já, eg kalla þér segið frétt- 
irnar — nei, ekki höfðum við 
frétt þetta rétt er það, og þetta 
fréttist ekki hér; — á Dröngum, 
segið þér mér, er það ekki ná- 
lægt Drangajökli einhverstaðar? 
Hér heggur Sigurður eftir lyga- 
samsetningi Hallvarðar, kannast 
ekki við Dranga á Seyðisfirði (sem 
ekki eru til) fremur en Auðun 
kannast við sr. Önund á Breiða- 
bólsstað — en báðir trúa. 

Annars sýnir samanburðurinn vel 
hve mjög Thoroddsen tekur Sig- 
urði fram í listinni að lýsa mönn- 
um. 

Þess skal getið, að “Leikrit og 


nokkur ljóðmæli Sigurðar Péturs- 
sonar, síðari deild,’’ (þar sem leik- 
ritin vóru prentuð) komu út í Rvík 
1846 og munu á þeim dögum ekki 
önnur tíðindi merkilegri hafa gerst 
í bókmentasögunni íslenzku. En 
Jón samdi Pilt og Stúlku veturinn 
1S48-49 þá nýkominn úr herþjón- 
ustu um haustið. Eru því allar líkur 
til að bókin hafi verið honum í fer- 
sku minni 

V. 

Þeð hefir engum dulist að glögg- 
ra áhrifa verður vart í ritum Jóns 
frá fornsögum vorum, bæði í máli, 
stíl, og jafnvel um einstaka at- 
burði. 

Þannig getur Sigurður Guð- 
mundsson þess til um kaffærslu 
Hjálmars tudda í sýrukerinu, að 
hún eigi rót sína að rekja til bragðs 
Gissurar í Flugumýrarbrennu, og 
er margt ólíklegra, því Jón talar 
einmitt um Gissur og Flugumýrar- 
brennu í sambandi við slys Hjálm- 
ars. Ennfremur gizkar Sigurður á að 
þeir gerðarmennirnir Ögmundur 
hálfblindi, Ögmundur alblindi og Er- 
lendur ójá “séu afkomendur þriggja 
frægra bræðra, er Heimskringla 
kveður hafa verið kæra. Ólafi 
Svíakonungi. Bræðurnir hétu Arn- 
viður blindi, Þorviður stami og 
Frnyviður daufi. Loks telur hann 
frásögn Arna, fylgdarmanns Þór- 
dísar — að honum sýndist stundum 
sem hvítt hagl hrjóta af augum 
hennar; var hún stundum 
föl sem nár, en stundum setti hana 
dreyrrauða’’ — minna á lýsingu 
af Vígaglúmi. 

Við þetta mætti nú ýmsu bæta. 
T. d. er ólíklegt að Jóni hafi ekki. 



NOKKRAR ATHUGASEMDIR 


85 


nokkmm sinnum flogið Hvamm 
Sturla í hug er hann var að lýsa sr. 
Sigvalda. “Enginn frýr þér vits, 
en meir ert ,þú grunaður um 
græsku’’ segir Jón Loftsson við 
Sturlu. Jón Thoroddsen segir, að 
“þótt séra Sigvaldi hvorki væri neitt 
afbragð í stólnum eður stundaði 
mjög bókmentir, luku samt allir 
npp sama munni um hann, að ekki 
þyrfti að frýja manninum vits.” 
Síðar í sögunni verður það, að 
'Sigvaldi prestur tók nú ógleði mikla 
og áhyggjur stórar; vakti hann 
löngum um nætur í hvílu sinni og 
varð ekki svefns auðið þá er menn 
sváfu.” Áhyggjuefni Sigvalda 
prests er það, hversu hann megi 
sem bezt stía þeim sundur Sigrúnu 
og Þórarni — en tiltæki hans og 
aðferð öll minnir ekki lítið á Sturlu, 
þá er hann frétti lát Þorbjargar 
í Reykholti. 

Annað dæmi — úr Pilti og 
Stúlku — er draumur Sigurðar, er 
móðir hennar vildi neyða hana til 
að taka Guðmundi Höllusyni: 
“dreymdi hana þá að hún þóttist 
vera stödd þar úti á hlaðinu, þar 
var móðir liennar hjá henni og 
liélt á húfu nokkurri gamalli, og 
þótti henni þó líkara lambhúshettu, 
ætlaði móðir hennar að setja hana 
á höfuðið á Sigríði, en í því bili 
þótti henni Björg systir sín koma 
þar og segja: “Ekki veit eg hvað 
j)ú hugsar Ingveldur sæl, að setja 
skrattans pottslokið að tarna á 
höfuðið á barninu!” og sló við 
liettunni, svo að hún hraut ofan í 
skyrdall, er stóð þar skamt frá; 
en síðan brá hún upp faldi einum 
fögrum, þóttist hún vita í svefn- 
Inum að hún ætlaði að setja hann 


á höfuðið á sér; en í því vaknaði 
hún.” 

Menn beri þetta saman við Lax- 
dælu kap 33: “úti þóttumk ek 
[Guðrún ósvifsdóttir] vera stödd, 
við læk nökkurn, ok hafða ek 
krókfald á höfði, ok þótti mér illa 
sama, ok var ek fúsari at breyta 
faldinum en margir töldu um at 
ek skylda þat eigi gera, en ek 
hlýdda ekki á þat ok grip ek af 
höfði mér faldinn ok kastaða ek út 
á lækinn — ok var þessi draumur 
ekki lengri.” 

Þarf þetta dæmi engrar skýring- 
ar við. 

Enn oftar vitnar hann beinlínis 
til fornsagna vorra, einkum í Heim- 
skringlu eða Noregskonungasögur 
(Magnúsar s. góða, Jómsvíkinga- 
saga, Sneglu-Halla Þáttur) og 
Njálu, auk Grettlu og Sturlungu, 
svo sem að ofan er sýnt. En þetta 
er raunar ómerkilegt atriði, því 
vér vitum það frá öðrum heimildum 
að Jón las íslendingasögur og hafði 
mætur á þeim. 

Hitt er aftur á móti mikilsvert 
að gera sér grein fyrir hvernig Jón 
notaði efnivið þann er sögurnar 
fengu honum í hendur. Á það hefir 
verið bent, að hann kynni sögumenn 
sína og láti þá síðan lýsa sér með 
eigin orðum og gjörðum mjög á 
sama hátt og gert er í íslendinga- 
sögum og er þetta auðvitað rétt. 
En Blöndal hefir bent á að þessi 
efnismeðferð sé líka eitt af því sem 
einkenni Scott, og er þá vandi úr 
að skera, hvort fordæmið er sterk- 
ara, og það því fremur, sem Jón 
ritar alls ekki neina hetjusögu í 
íslendingasögustíl, lieldur “nýsögu” 
(novel) að hætti samtímans. 



86 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISPÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þótt kynlegt megi virðast sýnist 
enginn hafa gert sér grein fyrir 
notum þeim er Jón hafði af forn- 
sögunum, að minsta kosti veit eg 
ekki til að neinn hafi kveðið upp- 
úr með það. En það er skemst af 
að segja að hann notar fornsögu- 
stíl og fornmál því nær undantekn- 
ingarlaust til þess að hregða skop- 
blæ á lýsingar sínar að sínu leyti 
eins og hann bregður fyrir sig 
Hómerskvæða- stíl og biblíulestri í 
sama tilgangi. 

Það er með öðrum orðum sama að- 
ferðin og Haraldur konungur Sig- 
urðarson bauð þjóðólfi að beita við 
svo ógöfugt yrkisefni, sem áflog 
skinnarans og járnsmiðsins, — og 
var Þjóðólfur þess eigi fús, en þó 
varð að vera, sem konungur vildi: 
“Gör sem ek mæli, segir konungr, 
ok er nokkverju rneiri vandinn á 
en þú ætlar. Þú skalt göra af þeim 
nokkvat aðra menn en þeir eru, lát 
annan vera Geirröð jötunn en ann- 
an Þórr’’ (Morkinskinna bls 93). 
Þá beitir höfundur Skíðarímu svip- 
uðum brögðum, er hann leiðir flæk- 
inginn Skíða í Valhöll og lætur 
hann eiga skifti við goðin: 

Skíði rétti skitna hönd 
skyldi hann fastna Hildi. 
óðinn gaf honum Asialönd 
og alt það hann kjósa vildi 

Enn má nefna gamanbréf Jónas- 
ar, þar sem kongar og drottningar 
tala og haga sér eins og hefðar- 
bændur og maddömur út á íslandi. 

Loks var þessi sama aðferð Jóni 
sjálfum tiltæk á Hafnarárum sín- 
um, er hann yrkir gamankvæði í 
sálmastíl um stúdentalífið, svo sem: 


Sæll er sá mann sem hafna kann 
hrekkvísra okuráði o.s.frv. 

Snúið úr 1. Davíðssálmi: 

Sæll er sá mann, sem hafna kann 
hrekkvisra manna ráði 

ellegrar harmagrátinn ium herleið- 
inguna: 

I Babýlon við Eyrarsund 
æfi vér dvöldum langa, 
eyddist oss féð á ýmsa lund 
og réð til þurðar ganga: 
loksins í húsið hjástoðar 
hengdum vér sparibrækurnar, 
því oss tók sárt að svengja 
þeir innbyggjarar i þeim stað 
sem oss höfðu svo margsnuðað 
hótuðu oss að hengja. *) 

Alstaðar eru það hinar skörpu 
andstæður efnis og forms sem 
valda hlátrinum. 

Skulu nú færðar sönnur á mál 
vort með því að færa til nokkur 
dæmi úr sögum Jóns. 

í Pilti og Stúlku má fyrst nefna 
kaflana um bændaglímuna við 
réttirnar og einkum bekkjarbardag- 
ann í Bessastaðaskóla sem er rit- 
aður algjörlega í íslendinga eða 
fornaldarsögu-stíl. Þá er þáttur 
Bárðar á Búrfelli. Bárður er kynt- 
ur eftir öllum “kúnstarinnar regl- 
um.” 

“Maður hét Bárður, hann bjó á 
Búrfelli; það er hálfa þingmanna- 
leið frá Sigríðartungu og ekki í 
sama hrepp. Bárður var maður 
auðugur af gripum og gangandi 
fé; jarðir átti hann og rnargar og 
góðar; en ekki var hann maður 
vinsæll af alþýðu — o.s.frv.’’ 

*) Þessar Hafnarlífslýsingar og 
drykkjuvísur eins og :Sál mín viltu svalla 
meir minna líka á Bellmann, enda hefir 
Jón ort undir Bellmannslögum: :|:Skóara- 
kránni: J: skemti eg mér á og hefir því 
eflaust haft mætur á honum. 



NOKKRAR ATHUGASEMDIR 


87 


Eins og kunnugt er nægir Jóni 
hér þó ekki að beita hinum hátíð- 
lega og rólega stíl íslendingasagn- 
anna til þss að gera búrann Bárð 
hlægilega heldur grípur hann hér 
einnig til hetjukvæða stíls Hómers 
þar sem hann lýsir eldhúsi Bárðar 
og gersemum þess “er engin myndi 
þar uppréttur ganga mega sakir 
hinna langleggjuðu skammrifja- 
bógna.’’ o. s. frv. 

Hvergi tekst Jóni betur með 
fornaldarsögustílinn en þegar hann 
beitir honum í lýsingunni á brúð- 
kaupsveizlu Indriða til þess að lýsa 
viðureign þeirra Þorsteins mat- 
goggs og Guðmundar Höllusonar 
við fæðuna. Fyrir Þorstein var sett 
trog mikið fult sláturs og fékst 
liann við kjöttrogið alllíkt sem vík- 
ingar Norðmanna er þeir réðu til 
uppgöngu á dreka blámanna, 
hjuggu á báðar hendur og hruðu 
skipið. 

Matgoggur vo alla kjötbitana, 
fyrst hina feitustu, svo hina mögru, 
uns trogiö var hroðið og hnútur og 
leggir voru gengnir fyrir borð, sem 
Búaliðar forðum.’’ 

Að þeirri veizlu var grautur fyrst 
étinn, og gerði Guðmundur Höllu- 
son honum “góð skil, og sagði sem 
Halli, að hann væri góður matur.’’ 
En allmiklu siður tókst honum, er 
steikin var borin inn: “Hann var 
vopnaður vel, því hann hafði sverð 
gott, spjót og skjöld steindan. En 
vopnin voru: hnífur, matkvísl og 
diskur. Guðmundur var ekki nærri 
því eins fimur og Gunnar á Hlíð- 
arenda, að hann gæti kastað vopn 
unum í loft upp og gripið þau síð- 
an áður en niður kæmi. Guðmund- 
ur vill þá reyna íþrótt sína; tekur 


hann þá matkvíslina tveim höndurn 
og hóf hana mjög hátt; kom hún 
á diskinn og kauf hann að endi- 
löngu; mörgum þótti það ekki rétt 
að Guömundur skifði svo hlífar 
sínar.’’ 

Er öll þessi bardagasaga þeirra 
Þorsteins matgoggs og Guðmund- 
ar við graut og kjötbita hin kostu- 
legasta, og eigi spillir það til að 
henni lýkur með orðaskiftum þeirra 
Guðmundar og Rósu, er svifta af- 
reksmanninn svo skjótlega hvers- 
konar fornaldar ljóma og skilja 
hann eftir berskjaldaðan í nöprum 
næðingi hversdagslífsins: “Hvað 
hugsarðu Guðmundur? Hvaða 
rustikus eða dónsi ertu? Gjörðu 
mér þetta ekki aftur svo menn 
sjái!’’ 

“Hvað þá! Mér varð þetta ó- 
vart; en þetta eru alt einber svik 
úr kaupmanninum.’’— 

í Manni og Konu þarf ekki lengi 
að leita íslendingasögu-stíls, því 
bókin byrjar svo: “Maður er nefnd- 
ur Sigvaldi, hann var Árnason, 
Sigurðssonar, Hjaltasonar, Gunn- 
arssonar glænefs úr Grafningi. 
Móðir Gunnars glænefs var Þor- 
gerður í rauðum sokkum, Eyjólfs- 
dóttir hins digra, Jónssonar, Finns- 
sonar, Bjarnasonar skyrbelgs, hann 
dó í Svartadauða og andaðist eftir 
að hann hafði etið í einu 8 merkur 
af ólekju.’’ Lengra þarf ekki að 
lesa til að sjá, að höfundur rnuni 
ætla að hafa séra Sigvalda að skot- 
spæni fyndni sinnar, enda er það 
kunnugra en frá þurfi að segja. 
Höfum vér áður séð, hvernig hann 
líkir honum við Hvamm-Sturlu. 

Annað dæmi úr M. og K. er lýs- 
ingin á barsmíðarmálinu þeirra 



88 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Bjarna á Leiti og Gn'ms meðhjálp- 
ara: 

“Verður það ráð þeirra — 
Gríms og prests — að Grímur 
skuli kveðja heimiliskviðar og 
stefna Bjarna um barsmíðarmál- 
ið, en þeim Hlíðarhjónum um 
sáttmálarof við þá feðga, og 
telja þeir það víst, að ef málið 
komi í dóm, muni Bjarni verða 
alsekur skógarmaður, en Sigurð- 
ur sæta útlátum; en með því að 
Grímur þóttist ekki vanur að 
standa í þingadeildum, handsal- 
aöi hann presti sökina að lögmáli 
fullu til gerðar eða dóms, og svo 
með að fara sem honum líki.’’ 

Hér við bætast svo gerðarmenn- 
irnir þrír, sem getið var í upphafi 
þessa kafla. — Betri meðferð gat 
málið ekki fengið. 

Eitt dæmi aðeins höfum vér 
fundið, þar sem sögustíll er not- 
aður öðruvísi en til gamans: það 
er dæmið um harrn Þórdísar, sem 
áður er getið. Annars er það seg- 
in saga, að hvar sem höfundur 
segir í alvöru frá, þá beitir hann 
nútíðarmáli. Má rétt til dæmis 
nefna kaflann um hjásetu Sigríð- 
ar og Indriða og kynni þeirra í 
Pilti og Stúlku. 

Hér skulu að lokum dregnar 
saman niðurstöður athugasemda 


Vér höfum séð, að talsverður 
munur er á vali efnis og með- 
ferð þess í (frumútgáfu) P og S. og 
M. og K. Er hin síðari bókin miklu 
ríkari aí lýsingum einkennilegra 
manna og þjóðsögnum en hin fyrri, 
þar sem mannlýsingarnar eru með 
almennara blæ og þjóðsögurnar 
vantar því nær með öllu. 

Er það ætlun vor að vistin í 
Flatey og ekki síst kynni við Gísla 
gamla Konráðsson og síðar Jón 
Árnason og þjóðsögur hans hafi 
ráðið miklu um breytingu þessa. 

Þá höfum vér og sýnt, að í vali 
viðfangsefna og jafnvel í sumum 
mannlýsingum er nokkur líking 
með P. og S. og leiritum Sigurðar 
Péturssonar (og Geirs biskups Vída 
lín), en þau komu út tveimur árum 
áður en P. og S. var skrifuð. 

Loks höfum vér bent á, að áhrif 
fornsagna vorra á Jón Thoroddsen 
virðast þvínær eingöngu í því falin, 
að hann beitir máli þeirra og stíl 
til að bregða kýmnisblæ á lýsingar 
sínar, og er mikið af fyndni Jóns 
þessarar tegundar. Hið sama er 
um það að segja, er hann bregður 
fyrir sig stíl Hómerskvæða, biblíu- 
tilvitnunum, skírskotunum til fræði- 
rita eins og annála, Árbóka Espól- 
íns, o. s. frv. Hvenær sem hann 
talar í alvöru, þá notar hann hreint 
sveitamál. 


vorra. 


Október 1929 



(Fluttur á Alþingishátíðinni 27. júni.) 
Eftir séra Jónas A. Sigurðsson. 


Þú, land, er augað eygði fyrst, 
Með alhvít fjöll, af sólu kyst, 

Með fuglasöng um gumardag, 
Þér syng eg hjartans ástarlag. 

Eg elska þig, og öll þín börn, 
Þótt einatt reyndust þrætugjörn. 
Eg aðeins kveð mín ástarljóð 
Um ættarland og frónska þjóð. 

Um aldaraðir þrautseig þjóð 
Við þröngan kost í ýmsu stóð. 

En tungan, sagan, sigurljóð, 
er sögulandsins hjartablóð. 

Að koma við þinn klæðafald 
Er kraftur guðs og andlegt vald. 
Þú gafst oss meira en mestu lönd: 
í móðurhjarta og föðurhönd. 

Mér gafstu alt, er áttir þú, 

Þitt einfalt líf og feðratrú. 

Því tel eg aðeins skuldaskil 
Að skeinkja það, sem bezt er til. 

Þar eru minnar æsku spor, 

Þar á eg, maður, lífs míns vor. 
Þar féllu og mín fyrstu tár 
Sem frjódögg inn í þroskans ár. 

Mig huldufólk á höndum bar, 
Hver hóll og klettur bygður var; 
En vafurlogar léku' um reit, 

Á landsins mintu kappasveit. 


Þar sá eg guð í læk, í lind, 
í laufgum dal, í snjófgum tind. 
Þar sannleiksandinn sagði mér: 
Drag saurga skó af fótum þér. 

Ef helgan blett í heimi’ eg finn, 
Er heima, ísland, staðurinn. 

Þar dýrðarhimin eygði önd, 

Og ástrík móðir rétti hönd. — 

Þar hvíla minnar móður bein 
Og móðurhjarta, und lágum stein’. 
Og hún, sem kærleik kendi mér, 
Mig knýtti, ísland, fast að þér. 

II. 

Fjær þá átthögum er, 

Þráfalt andinn mig ber 

Til þín, fornhelga feðranna strönd. 

Land, með heiðloftið hátt, 

þú, sem hjarta mitt átt, — 

Við þig knýta mig kærleikans bönd. 

Bljúgur faðma eg fold, 

Kyssi munhýra mold, 

Lýt þér, fágæta feðranna þjóð. 
Hvíli höfuð mitt þar, 

Fyr er vagga mín var. 

Hlýði fanginn á aldanna óð. 

Lifi land, þjóð og mál, 

Lifi sögunnar sál, 

Blessi þúsund ár Þingvelli enn. 
Lögum land byggi þjóð, 

Eigum saman einn sjóð, 

Frægi alheimur íslenzka menn. 



90 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


III. 

Hið bezta frá útlöndum bera eg vil 
í blettinn, sem jörðin á helgastan 
til — 

Hinn norræna Ódáins-akur. 

Og klæða alt landið með lifandi 
trjám, 

En lýsa hvern skugga með fossum 
og ám, 

Þar andinn er óðkænn og spakur. 

IV. 

Bundna orku-allra heima- 
íslendingar mesta geyma; 

Orku, er heilan heim má lýsa, — 
Hér er ekki í kot að vísa. 

Landsins auð menn ekki skilja, 

Afl sitt virðist þjóðin dylja. 

Orka og vit er auður hölda 
Ágætara höfðufjölda, — 

Hér er gnægð af vatni og — viti 
Vélafár þctt lýður striti. 

Landið verður heimsins hjarta, 
Heimaþjóðin djásnið bjarta. 
Jökulheilinn heimi stjórnar, 
Hjartablóði elfin fórnar. 

Milli fjalls og fjöru víða 
Fagrir skógar land þá prýða. 
Dafnar hetjuh'f í landi, 

Loftið kvikt af nýjum gandi. 
Kyngin flest í kynjasögum 
Kemur fram — á næstu dögum. 

Sæmundar þá synir spöku 
Sigla höf á næturvöku, — 

Ofar fjörðum, fjöllum, heiðum, 
ferðast þjóð á sólarleiðum. 

Siðir nýir, þúsund þættir, 

En Þingvöll geyma fornar vættir. 

—Þá munu, fræga fjalladrotning, 
Flestir menn þér sýna lotning. 


Þinna sveita sæludalur 
iSjálfsagt verður engum falur. 

Ber þá hæst, í heimsins fréttum, 
Huldufólk, er bjó í klettum. 

V. 

Tak þú, maður, akra alla, 
Aldingarða, blóm og skóga. — 

Gef mér ísland, — græna hjalla, 
Gef mér fjöll, með útsýn nóga 
Yfir lífið, landið hafið, 

Ljósi minna drauma vafið. 

Fyrir eitt af íslands fjöllum — 
Æsku minnar draumaheima, 

Skifta vil eg auði öllum, 

Öllu, er frjóu löndin geyma. — 
Búa ofar þoku og þrautum, 
Þýmenskunnar fjarri brautum. 

Handskrift rnína hér eg skrái: 
Hallir, borgir, sléttur, skóga, — 

Alt eg gef, svo fjallið fái, 

Fjallabygð með jökla nóga. 

Eigöu, bróðir, borg með höllum, 
Bygð eg kýs hjá reginfjöllum. 

Gef mér fjallið, gef mér tindinn, 
Gefa skal þér akra frjóa. 

Gef mér jökul, jökulmyndin 
Jafngild er við græna skóga. 

— Otursgjöldin eg skal gefa, 

Ekki um jarðakaupin þrefa. 

Fá mér aftur fríða tindinn, 
Fjallabrún hjá sólarvangi, 

Þar sem hlíðin, lautin, lindin, 

Ljúft mig vöfðu ástarfangi. 

Þar er svölun þyrstur fann eg, 

Þar sem fyrst af kærleik brann eg. 

Upp í dölum, fram til fjalla, 

Faðmi vafin hvítra tinda, 

Dvelja vil eg daga alla, 



ÆTTJARÐARÓÐUR VESTUR-ÍSLENDINGA 1930 


91 


Dreypa á veigum tærra linda. — 
Heitum tárum hjarnið þíða, 
Hagsæld ef það jyki lýða. 

Efsta tindinn einkum þrái’ eg, 
Andrúmsloft, er vængi býr mér. 
Þar sem andans óðul má eg 
Yrkja, — þangað hjartað snýr mér. 
Eignast landsins undra tóna, 
Öræfanna kirkju þjóna. 

Tak því, maður, akra alla, 
Aldingarða, blóm og skóga, 

Gef mér ísland, græna hjalla, 

Gef mér fjöll, og útsýn nóga 
Yfir lífið, landið, hafið, 

Ljósi minna drauma vafið. 

VI. 

ísland! börn þín aftur heima! 

Öllu í þínum faðmi gleyma. 

Helgar myndir hjörtu dreyma. — 

Hjalar þröstur heiðló við í túni — 
Fegurð andans fólkið skrýðir 
Fjallasvipinn erfa lýðir, 

Draumljúf ungmey eyþjóð prýðir — 
Yndisleg sem íslenzk nótt í júní. 

Leikur blær um brúnir fjalla, 

Brosa lauf um grund og hjalla, 
Hjúpuð fegurð hrífur alla — 

Helgir tónar hugann fylla ljóðum. 
Hrikafjöll á höfði standa, 

Hafið laugar rökkurs anda, 

Skin til heiða, húm til stranda, — 
Hánótt, sóllýst, hærra bendir þjóð- 
um. 

Offra Rán og Ægir Sólu? 

Eygló rís um miðja njólu, 

Björt eru segl er blys þau ólu, 

Er hér, Baldur, bálför þín á legi? 
Sól og líf er sama gjöfin; 


Sólguð hvíti, lýstu höfin: 

Engin nótt, — og opin gröfin, — 
ísiand vafið endalausum degi. 

Fjallablóm og fuglakliður, 
Fjörugjálfur, vatnaniður; 

Djúpur, helgur, dulrænn friður 
Drotnar yfir, dafnar í lífi manna. 
— Lifir í fornum, fólgnum glæðum, 
Fjör og þor í lífsins æðum, 
Goðaerfð frá andans hæðum, — 
Eldur býr í iðrum jökla og fanna. 


VII. 

Geng eg þar sem Geitskór valdi 
Ginnhelg vé, und jöklafaldi; 
Bónleiður hjá búð og tjaldi 
Blómi landsins beitti andans vigri: 
Héðinn, Gunnar, Hallur, Snorri, 
Hjalti, Gissur, — kappa þorri, 
Þorgeir goði’, er þjóð barg vorri, 
Þegar friðar þrekraun varð að sigri. 

Hér var Grettir dauða dæmdur; 
Dræpur’ um sker og heiðar flæmd- 
ur. — 

Dauður sýkn — og síðar ræmdur, 
Sönnust ímynd sinnar eigin þjóðar. 

— Fyr þótt rynni hraun um haga, 
Heift og víg í skjóli laga, 

Hér á miðstöð menning, saga, — 
Margar eru minjar héðan góðar. 

Sat hér margur sólar megin, 

Sigur glæsti æfiveginn, 

Erlend frægð og innlend regin, — 
Ægishjálm þá íslands báru synir. 

— Vit og hreysti, völd og auður, 
Vógust títt um ríki, hauður; 
Margur kappinn kraup þá dauður— 
Konungsmenn og klerkar, auk þá 

hinir. 



92 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Sé eg hér, í faðmi fjalla, 

Fortíð vora og sögu alla, 

Gunnlaug Hrafn til hildar kalla,— 
Helgu fögru, er hýrri þótti’ en sóliri. 
Hér brann lýðsins Hórebslundur, 
Hér stóð elzti kirkjufundur, — 
Þjóðarvitsins veglegt undur, — 
Vídalín hér síðar steig í stólinn. 

Hörgabrúði fórn menn færðu, — 
Forneskju og galdra kærðu, — 
Dæmdu’ í útlegð, drektu, særðu, — 
Dómafróðir dagsins villum þjóna. 

— Helgar tíðir hofmenn sungu, 
Hallgrímur, með Ijóð á tungu, 
Kirkjulífi kendi ungu 
Kærleikans og krossins helgu tóna. 

VIII. 

Bjarmi rís af björtum degi, 

Birti yfir fold og legi; 

Leifi hepna á heillavegi 
Hneigði fyrstum Hvítramanna 
ströndin. 

— Vor er arfi Vínland góða, 
Víðfrægast á meðal þjóða. 

Ýmsir kostir kynsins fróða, 

Krýna, blessa kosta auðgu löndin. 

Leiðarstjarna lýsir anda, 

Leggur slóð um eyðisanda, 

Bifröst milli bygða, landa, 

Brúar höfin, bendir sólu hærra. 

Hér réð’ lýðfræg löggjöf endur, 
Lýðveldi um fjöll, sem strendur, 
Alþingi, er enn þá stendur, — 
Öðrum þjóðuni ísland reyndist 
stærra. 

I>ing og löggjöf þúsund ára! 

Þjóðin minnist ótal sára; — 

Þúsund sinnum þúsund tára, — 
Þingvöll helga þúsund ára fórnir! 


—- Gullöld íslands endurfundin, 
Alfrjáls þjóðin, lögum bundin, 

Alþjóð runnin óskastundin; —- 
Erfðir frónskar enskar prýða stjórn- 
ir. 

IX. 

Fór eg víða fagrar slóðir, 

Frægar heim eg sótti þjóðir, 

Fann eg þá hve feðra sjóðir 
Fremri eru fé og menning þjóða. — 
Þuldi eg sögu þúsund ára, 

Þætti Gunnars, Njáls og Kára, 
Þroskasögu þrauta og tára, — 
Þúsund ára þrekraun kynsins góða. 

Aldrei var þinn fífill fegri, 
Fjallabygð þín yndislegri, 

Gróður andans guðdómlegri, 
Gleym-mér-eigi grær í hverju spori. 
Mér finst Snorra og Ara andi 
Andvarinn í Hallgríms landi, 
Meistari Jón fyrir málum standi, — 
Menning landsins mjög lík gróðrar 
vori. 

Eiðavöllur íslendinga, 

Elzta vígi dóms og þinga! 

Hér skal trú og einhug yngja, 
Eiðstaf rita allar þjóða-dygðir.— 
Hér sé ávalt gestagriður, 

Guðs og manna lagafriður, 

Forn og helgur fræðasiður 
Fegri, þroski frelsi um landsins 
bygðir. 

Tengjum flotann — bræðraböndum, 
Berið fregn þá ríkum löndum: 
Einherjar vér allir stöndum, 
íslenzkir á íslands heiðursdegi. 
Þótt að höfin hendur skilji; 
Hjörtun tengir bróður-vilji; — 
Enginn maður heitrof hylji -— 
Meðan Hekla, heimsfræg, rís úr legi. 



ÆTTJARÐARÓÐUR VESTUR-ÍSLENDINGA 1930 


93 


X. 

í dýrðlegum háfjalla helgidóm enn 
Vér heitum á almættið, konur og 
menn, 

Er reisti oss hátíða-hallir: 

I þúsund ár vernda hér þjóðlífsins 
sál, 


í þúsund ár blessaðu kyn vort og 
mál, 

Að reynumst vér íslenzkir — Allir. 
* * * 

Lifi land, þjóð og mál, lifi sögunnar 
sál, 

Blessi þúsund ár Þingvelli enn. 

Lögum land byggi þjóð, eigum sam- 
an einn sjóð, 

Frægi alheimur íslenzka menn! 




P 



(Kveðið 1915 af séra Jónasi A. Sigurðssyni) 


Frá norðrinu kom eg, til norðurs eg fer, 
í norður snýr andi minn hvar sem eg er, 

En norðurljós veginn mér vísa. 

Við norðurheimsskaut er sú norðurhafs ey 
Og norræna tungan, sem gleymi eg ei. 
í norðri þeir langeldar lýsa. 

Með kostum og löstum þar landið mitt er, 

Og líf mitt er bundið því hvar sem eg fer, 
Eg skorinn var, Fjallkona, frá þér. — 

Að heimanmund fékk eg þitt hjartablóð rautt, 
Og heiðursnafn landsins sem kalt er og snautt 
Svo ást sonar áttu því hjá mér. 

Að átthögum glugginn minn andlega snýr, 

í ættlandi þjóðsagna hugurinn býr,- 

Við brjóst móður börnin ei kvarta. — 

Ef huldusveinn finst þar við hól eða klett 
Þá hræðist ‘ann sízt eða efið þá frétt, — 

Eg óx við það ættjarðar hjarta. 


Til Mekka — er stefnan hjá Múhamedstrú, — 
Á musterið Gyðingar einblína nú, 

Þótt Jórsali hund-Tyrkinn hrjái. —— 

—í svefni og vöku, hvort syng eða bið, 
í sorg eða gleði, í styrjöld sem frið: 

Eg ættþjóð og ættland mitt þrái. 



Fiiittur af Stephan G. Stephanssyni veturinn 188“ 


(Gaman erindi þetta sem hér fer á 
eftir þarf lítilla skýringa við; það skýrir 
sig að mestu leyti sjálft. Höfundurinn 
mun hafa samið það og flutt í kunningja 
hóp, á þeim árum, þegar allmikill félags- 
hugur var í mönnum, á fyrstu landnáms 
árum Dakota bygðarinnar. Voru þá oft 
fluttir “fyrirlestrar” um ýmiskonar efni 
og þó helzt, um menn er uppi áttu að 
hafa verið á fyrri og síðari öldum. Mjög 
í anda þeirrar tíðar, var bent á hversu 
hetjur þessar hefðu orðið fyrir “áhrif- 
um” sér frumlegri og merkari manna; 
fór þá stundum svo að lítið varð úr 
sjálfri sögu hetjunni, annað en eftir- 
liking þessara voldugu fyrirmynda. Þann- 
ig semur Andri sig að háttum Goliaths. 
Þá er og hent gaman að því sem all- 
mjög tíðkast enn, ritgerðum og margs- 
konar skrafi um þjóðsagnahetjur. Þeim 
er ítarlega lýst, skapgerð þeirra, og hug- 
sjóna lífi. Bendir höf. á að sömu skil 
megi gera riddarasögunum, og öðrum 
æfintýrasögum vorum, og klæða sögu- 
hetjurnar mannlegum búningi, leiða þær 
fram sem menn er í raun og veru hafi 
verið til, og lifað og starfað á sínum 
tíma, og orðið síðari tímum til uppbygg- 
ingar. Sbr. Andra og tóvinnuna. —Er- 
indið vakti allmikið umtal og þótti koma 
við mál er þá voru rædd en fallin eru 
nú í þagnargildi. — Ritstj.) 

Enn er mér í barnsminni fyrsti 
sjóvetlingurinn, er eg prjónaði 
heima á íslandi. Þá var reyndar 
gullöld tóskapar vors farið að halla. 
Þó var það enn siður að nota ung- 
linga til að pota vetlingsmynd, um 
in löngu jólaföstukvöld, sem voru 
seldir í kaupstaðinn, eftir að öll 
lykkjuföllin höfðu verið tekin sam- 
an, hypjað fyrir toturnar, þvegnir, 


þvættir, þæfðir, dregnir yfir spor- 
öskjulagað vetlingatré, sem efri 
endinn var þverskeltur af, og líkt 
lagaðri borðflögu stungið inn í 
hvern þumal; hengdir til þerris, 
dregnir af trjánum og fergðir, og 
svo þegar vinnumaðurinn kom 
heim úr kaupstaðarferðinni, Þor- 
láksmessudaginn fyrir jól, hafði 
hann orðið að gefa kaupmannin- 
um 4 pör af þessum vetlingum fyr- 
ir laka pott-tunnu af brennivíni! — 
En sjóvetlingurinn minn liafði ver- 
ið lengi á prjónunum. Eg hafði 
reyndar verið að pota hann í viku, 
og þrisvar var búið að rekja hann 
upp. Nú var eg í fjórða sinn kom- 
inn fram undir þumalgötin, og fyr- 
ir manna sjónum heyrði eg, að 
annað var ekki sýnilegt, en hann 
hjengi við mig hálfgerður öll jólin 
út, að öllu forfallalausu. — En þá 
varð alt í einu svo snögg skipan á 
verklagi mínu, að eg rak vetlinginn 
af á einni kvöldvöku. Eg hafði 
unnið mitt fyrsta frægðarverk. Það 
höfðu verið kveðnar rímur um 
kvöldið, og það var afl utan úr 
heimi hetjulífs og íþrótta, sem 
hjálpaði mér til þess. Það var mað- 
urinn, sem eg kenni þenna fyrir- 
lestur við. Það var hann Andri 

jarl. 

Það er með Andra jarl, eins og 
flesta afbragðsmenn; það er eins 
og smámennin' sem lifðu þeim 
samtíða, hafi tekið sig saman um 



FYRIRLESTUR UM ANDRA JARL 


95 


að geta þeirra að sem minstu, eð- 
ur þeir leggja þeim til brezti, sem 
við vitum þeir ekki höfðu. Að þessu 
kveður svo ramt um Andra jarl, að 
þó eg hafi bæði leitað í Hostetters 
Bitters og Þjóðvinafélags almanök- 
unum, þar sem fæðingar eða dauða 
merkra manna er getið við flesta 
mánaðardaga, þá hefir Andri ekki 
getað fengið einn einasta af hálfu 
fjórða hundraði, ekki einu sinni 
þenna staka hlaupársdag. Líka 
hefi eg farið nákvæmlega yfir “Árs- 
tíðir og merkisdaga” eftir Stúdent 
Guðmund Þorláksson, þar sem all- 
ar messur og dýrðlingsdagar eru 
upp taldir; en hvergi er þar Andri 
nefndur einu orði. Það er því rétt 
fyrir tilviljan, að vér vitum að liann 
dó; þess er getið. í rímum, sem við 
hann eru kendar, og sem er það 
eina, sem við höfum að lialda okk- 
ur til, en að hann hafi fæðst, þess 
er þar hvergi minst. Síðar löngu, 
mörgum rímum eftir fráfall hans, 
er móðir hans nefnd, en hvað hún 
hét áður eða eftir að hún giftist, 
er hvergi sagt; hún er blátt áfram 
kölluð “Andra móðir”, sem sýnir, 
að þá þegar var Andri orðinn fræg- 
ur, nokkurskonar ættarhaukur, sem 
öll skyldmenni hans kendu sig við. 
Vér vitum, að hún var ekkja; bjó 
á eyöiey; hefir Andri sonur henn- 
ar alist þar upp við brimskelli ins 
beljanda hafs, og brothrun inna 
slútandi bjarga, og ber Andri ljós- 
ar menjar, hver áhrif það hefir 
haft á inn unga svein, því þegar 
hann var kátur og galsi í honum, 
hlóg hann svo átakanlega hátt, að 
höllin nærri skalf, og ef honum 
varð fótaskortur, datt hann æfin- 


Iega svo þunglamalega, að hann 
beinbrotnaði. 

Af móðurinni hefir hann eflaust 
erft kapp það og ötulleik, sem 
seinna kom fram, því ekki lét hún 
hlut sinn fyrir stórbokkum eins og 
Högna og hans kumpánum, þó hún 
þá væri orðin hrum og barnslaus. 
Nokkuð var hún kaldlynd og ein- 
ræningsleg, því aldrei gekk Andri 
sonur hennar á dansleika, né bað 
sér stúlku, fyr en hann var full- 
tíða maður og fluttur frá henni. 

Allra manna umfangsmestur. 
Það mátti segja um hann, eins og 
íslenzki bóndinn sagði um biskup- 
inn sinn, “honum var ekki fysjað 
saman’’. Það var eins og breidd 
og lengd hefðu verið að þreyta það 
með kappi, livor þeirra gæti bygt 
lengra út á við, og í fátinu, sem á 
þeim var, skeyttu þær ekkert um 
útlitið, svo hörundið varð dekkra 
en á hvítum mönnum. Skeggið 
var tinnusvart og liðaðist ofan um 
brjóstið. Það var eins og maður- 
inn við fyrsta álit sýndist tómt 
skegg, en hvorki fang né bringa. 
Ef hann opnaði munninn til að 
hlæja, gengu varirnar, sem voru 
þykkar og sællegar, í alt einum 
hnyklum og bugðum, eins og á- 
nægjan með öllum sínum glaða 
hóp, ætlaði sér að halda feluleik 
inn í munnvikjunum á honum. Var 
auðséð að manninum var einlægni 
með að hlæja. Nefið var digurt 
og karlmannlegt; nasirnar nokkuð 
fláar að framan, og lýstu því að 
Andri myndi vera stórlyndur, og 
draga andann þungt, ef honum 
væri mikið niðri fyrir. Hann var 
kallaður úteygur, en var það í 
rauninni ekki, en viðlitinu var ein- 



96 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hvern veginn svo háttað, að það 
var eins og rnaður mætti augunum 
æfinlega fyrst, hvar sem maður 
leit á ancllitið. Fyrir löngu hafði 
hann lagt niður að láta hár sitt 
vaxa, svo að höfuðkúpan sást í 
allri sinni nöktu fegurð; hærur og 
hárskerar gerðu svip hans hvorki 
ellilegri né unglegri. Svona var 
Andri í hroddi lífs síns; líklegast 
hér um bil 45 ára að aldri, því séra 
De Wit Talmadge segir að menn 
fari þá almennast að hugsa sér 
fyrir heimili; en þetta er einmitt 
kveldinu áður en Andri fór sína al- 
ræmdu bónorðsför, að vér höfum 
þessa lýsing af honum. Þannin var 
þá in ytri ásýnd mannsins. 

Um hina innri eða andlegu hlið 
hans getum vér verið þeim mun 
stuttorðari, sem hinni er lýst ná- 
kvæmar. Ekki er getið um neins- 
konar skóla á eynni, sem Andri 
ólst upp á, enda er hann skólunum 
alveg óháður, og stefna hans öll 
liggur í hinu “praktiska”. Þó hef- 
ir hann eflaust á einhverjum 
sunnudagsskóla heyrt söguna um 
“Goliath’’, þvi “Goliath” hefir 
snemma verið hans uppáhalds 
hetja og fyrirmynd. Að skora 
hvern mann á hólm strax, sem þeir 
höfðu mæzt og heilsast, hláturinn 
og storkunaryrðin, þegar enginn 
þorði til við þá, er svo allsendis ein- 
kennilegt hjá báðum, að oss liggur 
við að segja að Andri hafi farið þar 
svo langt, að hann hætti við að 
vera “original”, og áhrif þau, sem 
Goliath hafði á hann, leiði hann 
stundum óafvitandi út í að stæla 
hann. Eftir því sem sést, hafa trú- 
arskoðanir hans verið mjög ó- 
ákveðnar, eitthvað svipaö því sem 


Danir kalla “De skjönnes Ideale”, 
Hann hefir dýrkað “ið fagra”, því 
óðar en hann heyrir getið innar 
ljómandi dóttur Loga konungs, ef- 
ar hann ekki sögurnar um hana í 
minsta máta, en langar strax til að 
eignast hana, og leggur á stað, eins 
og pílagrímur ástarinnar, til að 
biðja innar fögru Svanhvítar, þó 
þau hefðu aldrei sést áður, og hann 
mætti því búast við hryggbroti. 
Enda var það það, sem reið hon- 
um að fullu, því í þeirri ferð slokkn- 
aði hetjan út af, eftir að hafa gefið 
meðbiðlum sínum sinn undir hvorn 
og klappað konuefninu undir hök- 
una. En þó hann væri fallinn, hafa 
þó áhrif þau, sem hann hlaut að 
hafa á sína öld, þegar komið í ljós 
á samtíðarmönnum hans, og það 
svo greinilega, að sumir inir röm- 
ustu andstæðingar hans hafa líkst 
honum hvað mest, til dæmis þeir 
Högni og Helgi. Takið hvern helzt 
sem þið viljið, af öllum þeim, sem 
saga hans getur um, og eg skal 
sýna ykkur, að hann var ekkert 
nema svo mikið eður lítið brot af 
Andra jarli. Högni gat ekki stilt 
sig um að giftast Svanhvíti, alt 
eins og Andri, og Helgi reif af 
Högna alla garmana alt inn að 
skyrtunni, öldungis eins og Andri. 
En áhrif hans lágu reyndar dýpra, 
og komu fyrst fram löngu seinna, 
þegar farið var að tæta í kaupstað- 
inn á íslandi, og kveða rímur á 
kvöldin. Það er á “praktisku’’ hlið- 
ina, iðnað íslands, tóvinnuna, sem 
Andri hafði mest áhrif. Þeim á- 
hrifum lýsti Jón Thóroddsen af- 
bragðs vel í Manni og Konu, þar 
sem hann segir: “Og hóf hann 
(Þorsteinn) að kveða . . . nálin hjá 



FYRIRLESTUR UM ANDRA JARL 


97 


húsfreyju gekk liðugra og tíðara 
. . . Þær Sigríður og Guðrún 

teygðu þriðjungi lengra úr lopan- 
um . . . Sigurði bónda sóttist og 
betur verkið, fléttaði hann nú miklu 
harðara en áður.’’ Og þó voru 
það aðeins rímurnar af Úlfari 
sterka, og það daufasta ríman úr 
þeim, sem þá átti að hafa verið 
kveðin. ímyndið yður hvílíkt kvik 
og fjör þá var í fólki, er rímur af 
Andra jarli voru kveðnar fyrir því, 
er það sat og tætti. En vér menn- 
irnir erum af iausu efni gervir, og 
höldum hvorki hitanum né kuldan- 
um í oss til lengdar. Það gufar út 
úr okkur aftur, hvort sem það er 
pólitík eða prédikanir, brennivín 
eða bindindi, og áhrif þess gleym- 
ast. Árið 18.... kom út nótnabók 
Guðjóhnsens; þar voru gamlir sálm- 
ar undir nýjum nótuin, en út úr því 
urðu svo mikil ónot milli inna yngri 
og eldri manna, að til vandræða 
horfði. Öldungarnir höfðu sungið 
“gamla lagið’’ frá því þeir tóku 
fyrst undir sálmavers, alla sína trú, 
huggun og bænheyrslu höfðu þeir 
sungið út úr sálmunum með “gamla 
laginu’’, og forsjónin hafði livergi 
fundið að því að það væri sungið 
“falskt’’, né dregið sig í hlé fyrir 
mönnum vegna þess. Breyting var 
því óþörf, ef ekki hættuleg. Yngri 
mennirnir voru þar í móti svo hár- 
vissir, að “nýja lagið” væri réttara, 
þar sem allar réttar söngreglur og 
nótnabókin var á þeirra hlið. Gamli 
söngurinn hneykslaði eyrað, svo 
andaktin komst ekki inn um það, 
en sálmurinn féll utan hjá veginum. 
Og ungu mennirnir unnu sitt mál, 
ekki svo að þeir sannfærðu ina 
eldri, né kúguðu þá til hlýðni, langt 


frá, þeir gerðu það á miklu ein- 
faldari hátt; gömlu mennirnir voru 
náttúrlega svo miklu eldri, og ent- 
ust ekki til að lifa á við þá. 

í þrasinu, sem af þessu leiddi, 
gleymdust rímurnar af Andra jarli, 
og þá var þess ekki langt að bíða, 
að inn síðasti sölusokkur var feld- 
ur af. Jón Sigurðsson nuddaði um 
það í Nýjum Félagsritum, að eng- 
inn nenti að taka lykkju, en hann 
var ekki svo glöggsær, að hann 
sæi orsökina. 

Áður en eg lýk þessu máli, verð 
eg að minnast á eitt. Af því eg held 
þenna fyrirlestur svona nærri 
“bændafélaginu’’, sem sérstaklega 
spornar á móti öllum kúgurum og 
einokunarseggjum, rnunu menn 
fljótt taka eftir því, að Andri jarl, 
sem annars var fremur opinskár, 
og fljótur til að láta óvini sína reka 
sig ónotalega á, aldrei svo mikið 
sem bandaði hendinni við járn- 
brautakóngum né hveitikaupmönn- 
um. En hann var að því leyti sinn- 
ar aldar barn, eins og flestir í 
rauninni eru. Þá var önnur aldar 
venja; alt sem nokkuð kvað að, 
var einokun og einveldi, og voru þá 
svo mikil brögð að því, að einungis 
ribbaldar og mauraþegnar sölsuðu 
undir sig einkarétt til að ganga 
aftur. Nú er svo komið, að mein- 
hægir menn og góðgerðasamir sitja 
ekki lengur á hakanum, þeir birt- 
ast mönnum nú jafnoft, eða öllu 
heldur tíðara en hinir, eftir því sem 
öllum “spiritualistum’’ ber saman 
um. Andri jarl var “monopolisti” 
á sinni öld. Hann gat ekki annað 
verið. Ef einhver vill áfella hann 
fyrir það, verður hann dæmdur 
fyrir sinn aðal kost, það hversu 
mikill hann var. 



Eftir Guðmund Friðjónssou frá Sandi 


Magnús Helgason skólastjóri 
minnist á örnefni í erindi urn Land™ 
námu og kemst þar á flug mælsku- 
mannsins. hann mælir á þessa leið: 

“Mér þykir ekki lítið til koma að 
fræðast af Landnámu um örnefnin 
okkar. Þau eru heill fjársjóður, 
dýrmætur fyrir sögu, tungu og 
þjóðfræði, en lítt kannaður enn. 
Sum örnefnin okkar eru hrein og 
bein listasmíði, stundum heil lýs- 
ing í einu orði og er eins og sér- 
stakur hugblær vakni við eintómt 
nafnið. Við þurfum ekki annað en 
að heyra nöfn eins og Hekla, Tinda” 
stóll og Herðubreið, til þess að viö 
sjáum í huganum svipinn, og mér 
finst eg sjá, hvernig Glóðafeykir 
hefir skautað sér með heldur en 
ekki háreistum og kvikum faldi úr 
norðurljósa flogagulli, þegar hann 
var skírður. Manni hlær hugur við 
bláhyl eins og við sól og sumri, en 
stendur geigur af myrkhyl, eins og 
af dauðs manns gröf. Pjallið eina 
finst mér eins og sveipað í alt hið 
einmanalega þunglyndi íslenzkra 
öræfa, svo að mér liggur við að 
fara að kenna í brjósti um það. 
Önnur örnefni eru eins og sögubrot, 
hálfkveðin vísa, sem hleypa ímynd- 
unaraflinu á flug.’’ 

Þessi ummæli hins góða íslenzka 
manns eru sönn og vel valin, og til 
þess fallin að þeim sé haldið á lofti. 
Svo er um ýms verðmæti gömul og 
góð, að þeim þarf að hampa, svo að 
eftir þeim sé tekið. Spakmæli Saló- 


mons og orðskviðir Hávamála, falla 
í gleymsku, nema þeim sé blásið lífi 
í brjóst — ef svo mætti að orði 
kveða. Það má vera á þann hátt, 
að prjónað sé við þá eða þeim stráð 
innan um ritsmíðar eða mælt mál. 

Hávaði hversdagslegur veldur því 
að sjaldan er gerð leit að gömlu 
metfé. Það er mest auglýst, sem 
líffærin þurfa til sín og tízkan 
heimtar, að hengt sé á skammrif 
mannsins, eða þá flaggstengurnar. 
Skvaldrið í glaumbæ tízkunnar 
dregur að sér athygli þorra manna. 
það er ekki að undra, úr því að vér 
Adams synirnir og Evudæturnar, 
erum svo nátengd mold og gras- 
rót, sem vér erum. En þó er flest' 
um svo farið, að þeir fást til að 
hrista af sér hversdagsrykið og 
renna hýru auga einstaka sinnum 
inn í eða yfir hillingalönd fegurð- 
ar og minninga, ef athygli þeirra 
er vakin. 

Lönd hillinganna eru í tveim átt- 
um —■ framundan, þar sem vonir og 
þrár breiða út faðminn móti ókom- 
inni tíð, og hin helftin er að baki 
voru. í þeirri átt eða álfu er alt 
það fémæti og dýrmæti, sem sagan 
hefir látið eftir sig, fræðimönnum 
og skáldum til aðdáunar og nýrrar 
meðferðar. Þeim fyrst og fremst 
og svo allri alþýðvi til nota og 
nautnar, eftir því sem hún hefir 
lyst á og þörf fyrir. 

Vér stöndum svo vel að vígi, ís- 
lendingar, í þessum efnum, að 



AUÐLEGÐ ÍSLENZKRA ÖRNEFNA 


99 


fræðimenn vorir hafa komið á bók- 
fell æfisögu þjóðarinnar, frá því 
er hún steig fótum á þetta land, og 
lesa má milli línanna í fornum 
bókum hugsunarhátt horfinna 
manna. 

Það hefir verið sagt um skáldin 
okkar gömlu, bæði hirðskáldin svo- 
kölluðu og Eddukvæða-skáldin, að 
þau hafi ekki verið mjög skygn á 
náttúrufegurð. Vísur þeirra bera 
reyndar lítinn vott um þessháttar. 
Því er nú og hefir ætíð verið svo 
háttað, að skáld yrltja mest um þau 
efni, sem þeim eru hugstæðust. 

Forn-skáldin okkar kváðu mest 
um karlmensku og viðureign vopn- 
aðra manna og svo við og við um 
fegurð kvenna. Það yrkisefni hefir 
verið ofarlega á baugi frá alda öðli 
og verður víst enn þá. Skáld gull- 
aldar vorrar gerðu sér ekki gælur 
við náttúruna, þá deild hennar, sem 
er litfríð og raddslyng. Þeir tömdu 
sér æðri hætti en þann, sem felst 
í tóninum Bíbí og blaka. 

Þó hafa fornmenn, bæði skáld- 
in og hinir, séð náttúrufegurðina 
og kunnað að meta hana. Alkunn- 
ugt er það, sem Gunnar sagði 
forðum daga: 

Fögur er hlíðin. 

Þetta mál er ekki þynt með 
vaðli. En því minnilegra er innræt- 
ið, sem sést á bak við orðin. Og 
Gunnar er ekki aleinn um þessa 
hitu. Þess er getið um ýmsa mik- 
ils háttar menn, fornfræga, að þeir 
kusu sér leg, óskuðu að vei'a heygð- 
ir, þar sem víðsýnt var og gott um 
að litast. Fornir haugar, sem enn 
eru merki til, bera vott um þann 
vilja fráfallna mannsins, að hafa 
víðsýnt og fagurt umliverfi, þó að 


dauður væri. 

Og þeir vildu einnig heyra fagra 
tóna, heygðu mennirnir. Svo segir 
Þorsteinn Víkingsson, þegar hann 
kýs sér leg í framnesinu við báru- 
sog Unnar: 

“Og svölun mun það' framliðnum 
okkar öndum, 

er erfiljóð hún flytur að báðum 
ströndum.’’ 

Reyndar eru þessi orð undan 
tungurótum seinni tíma skálds. En 
það skáld heyrði hjartslátt dáinna 
garpa og vængjaþyt þeirra fugla, 
sem lifðu fyrir þúsund árum. 

Fagurfræði fornaldarmanna, sem 
mæltu á norræna tungu, kemur 
fram í orðavali þeirra og þeirri 
hrynjandi málsins, sem ekki verð- 
ur yfirstígið. 

Ein tegund orðavals þeirra kem- 
ur í ljós í örnefnum, sem ennþá lifa 
á vörum þjóðarinnar. En sum þeirra 
eru í fornum fræðum bókfest — 
Landnámu, íslendingasögum og 
þjóðsögunum, en fjöldi liggur ó- 
merktur út um víðavanginn. 

Og ennþá fyrri Ijómar af þessum 
fjársjóðum. Fornaldarsögur Norð- 
urlanda eru stráðar gulli örnefn- 
anna. Sum eiginnöfn í þeim fjarska 
eru í raun og veru örnefni undir 
niðri. Bjarmaland, sem annars lá 
í mistri töfra og fjölkyngi — það 
er skýrt í glóbirtu miðnætursólar. 
Nafnið segir frá legu þess og ljós- 
brigðum. Þeir menn, sem sigla. 
þangað sunnan úr löndum dimmra 
nátta, skírðu landið þannig, að 
nafnið einkendi það. Þess er getið í 
fornum fræðum Breta, að eyja lægi 
norður í hafi, sem þeim undrum 



100 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


væri gædd, að sólskin liefði um 
nætur. Og þessa ey kölluðu þeir 
Sóley. Á þvílíkan hátt er Bjarma- 
land skírt. Farmennirnir undruð- 
ust þessi náttúrubýsn og hugðu 
þjóðina ram-göldrótta, sem bygði 
landið. Alt sem kynlegt þótti, var 
skrifað í reikning fjölkyngi á fyrri 
öldum, eða henni eignað. 

Mér dettur í hug, að Hálogaland 
hafi fengið nafn sitt af þeim loga, 
sem brennur í hánorðri, þegar sól- 
in “situr uppi og vakir miðjar næt- 
ur’’, eins og Grímur á Bessastöð- 
um kveður. Reyndar segir svo í 
Fornaldarfræðum, að þar hafi kon- 
ungur ríkt, sem hét Logi eða Há- 
logi. Forskeytið “há” er áherzlu- 
orð, saman ber hátign, hágöfgi, há- 
blessað o. s. frv.. Það er ótrúlegt, að 
landið hafi verið heitið eftir kon- 
ungi, sem lifað hefir að líkindum 
nándarnærri söguöldinni, því að 
bygt hefir verið þar um slóðir 
fyrri en tiltekinn konungur ríkti 
þar. Enda veit eg ekki til að lönd 
heiti eftir konungum neinsstaðar. 

Upplönd segja til um að þau hér- 
uð liggi hátt. Og Heiðmörk segir 
til um það tvent, að skógi vaxið sé 
og bjart hið efra. Heiðríkja fylgir 
hálendisstöðvum, sem langt eru frá 
hafi. í þessum tveim nöfnum er 
bæði fegurð og landshættir málað- 
ir, með þeirri snild, sem norrænan 
fáorða hefir til brunns að bera. Þá 
er Jaðar nafn, sem táknar ákveðið 
landslag. Jaðar heitir yzta röndin 
á vef, og mundi Jaðarinn í Noregi 
vera á ströndinni svipaður því, sem 
jaðarinn er á vefnum. Annars eru 
sum örnefna-eiginnöfn fornaldar- 
sagna vorra þannig hjúpuð, að tor- 
velt er að skýra þau sum. T. d. er 


Brálundur í Helgakviðu ærið ó* 
skýr, og hátt hafinn í hillingu skáld 
skaparljómans. Brá hefir ýmsar 
þýðingar — brá augans er næst 
oss og þar næst brá á keldu — 
járnbrá. Og svo er tí-brá. Skyldí 
það vera fjarstæða að hugsa sér 
Brálund skógarrunna, sem brá lofts 
ins, þ. e. tíbrá hjúpar. í þessum 
sama skáldskap er talað um, að 
heilög vötn falli af himinfjöllum. 
Okkur þykir það hæfilegt að yrkja 
um tárhreinar lindir, og læki krist- 
alsskæra, sem falla niður úr há~ 
fjöllum. En þessi umsögn er hátign- 
ari og þar að auki tilbreytingar* 
smíð, að láta vatnið vera heilagt 
og kenna fjöllin við himininn, sem 
vötnin koma frá. Sú tunga, sem 
þannig kveður, á yfir sér augu, er 
sjá náttúruskraut. Og þó að þær 
varir, sem þannig mæla, fljóti ekki 
í gælum, er brjóstið niðri undir 
eins og laug, sem býr undir brekku 
og vakir frá alda öðli til eilífðar. 

Norræn frásögulist gengur ekki 
tómhent né fáklædd fram á sjón- 
arsviðið. Hún hefir ættfræði og ör- 
nefni á boðstólum, til að festa frá- 
sagnirnar í minni, og til sanninda- 
merkis um viðburði. Þessir tveir 
hornsteinar taka undir og kveða 
við af bergmáli, þegar Saga drep- 
ur sprota sínum á þá. Þessi fræði- 
kona hefir vel og lengi steininn 
klappað í voru landi og víst er það 
hamingja okkar, að hafa geymt 
þær minjar, sem hún lét af hönd- 
um, í því náttmyrkri og kafaldi, er 
steðjað hefir að landi og lýð. 

Sanngiidi sagna vorra sést á ætt- 
færslu og örnefnum. Tilbúnar sög- 
ur hafa ekki þess háttar hornsteina. 
Af því að Saga lét sér svo frábær- 



AUÐLEGÐ ÍSLENZKRA ÖRNEFNA 


101 


lega ant um landnámið, að einstakt 
má kalla í veraldarsögunni, lagði 
hún þá rækt við hvern þann blett, 
sem óskabörn hennar stigu á, að 
hún valdi þeim nöfn, sem ennþá 
«ru ótýnd. Hver bólstaður fékk 
nafn. Sumir hlutu það af höfðingj- 
anum, sem nam landsspilduna. 
Staðir fengu heiti af þeim einkenn- 
um, sem voru til staðar. Melar, 
Holt, Vík, Brekka, Svalbarð, Út- 
nyrðingsstaðir, Hamar, Gil, Þverá, 
og ótal slík, eru örnefni í aðra rönd 
ina. Landinu er lýst með bæjar- 
nafninu. Svo fæðast smærri örnefn- 
in á seinni skipunum og fæðast 
enn. Sú smíð fær stöðugt viðauka, 
eftir því sem mannvirkjum og 
framfarasporum fjölgar út um víða 
vanginn. 

Fjárgeymslumaður, sem stendur 
yfir fé, skapar enn í dag örnefni. 
Þannig segist hann í ætt göfugra 
manna. Karl einn í minni sveit, 
sem ekki er með réttu ráði, skírði 
eftir sínu höfði ýmsa bletti í hög- 
unum. Hann nefndi laut eina, sem 
sköpuð er með ölnboga, Bjúlág. 
Blóðberg kallaði hann Yndigó, og 
hjalla, sem er vaxinn blóðbergi, 
Yndigóhjalla. Eg nefni þetta til 
dæmis. Hann hefir liaft hugboð um 
það, að örnefni eru nauðsynleg 
þeim, sem á jörðunum búa, eru til 
leiðarvísis og bendingar. Svo er 
háttað þeirri fræðigrein, að hægt 
er fyrir blindan búanda að senda 
unglinga að heiman í fjárleit, eftir 
því sem örnefni benda til. Þá er það 
alkunnugt, að viltur maður getur 
þekt sig við örnefni og bjargað lífi 
sínu. Það sanna ótal dæmi. Svo 
tvímælalaus er sú þýðing, sem ör- 
nefnin hafa. 


Annars ætlaði eg að tala um hina 
hliðina, þá fagurfræðilegu. 

Eg vil ekki teyma lesendur út í 
Jökulfjörðu eða upp á Heljardals- 
heiði, af því að eg á það undir 
sjálfum mér, að kjósa um staðina. 
Gnægð þeirra hugljúfu er svo mik- 
il, að eg þarf ekki að ganga nærri 
þeim. 

Því er ekki að leyna, að sum ör- 
nefni eru torskilin, og kveður svo 
ramt að því, að eigi verða skýrð 
nema nákunnugir menn fjalli um. 
Eg skal nefna til dæmis Ljósavatn. 

Þegar eg var barn og hlustaði á 
eða las sögurnar, sem gátu um 
þenna aðdáunarverða stað, eða ein- 
hver ferðamaður kom úr því bygð- 
arlagi, svo að Ljósavatn bar á 
góma, datt mér ekki í hug orsök 
nafnsins. En eg skildi hana á full- 
orðinsaldri mínum, þegar eg fór um 
skarðið, sem heldur utan um vatn- 
ið. Svo er um Ljósavatn búið, að 
það er kvos hárra hlíða og hefir 
skjól fyrir öllum höfuðáttum. Þar 
er oft logn, þó að hvast sé út um 
haf eða inn til öræfa. Stafar mjög 
á vatnsflötin í kyrrviðrum og er 
það þá með ljósabrag á yfirborð- 
inu. Ljósavatn er frá upphafi vatn- 
ið IJósa. Sama lögmál ríkir þarna, 
sem forðum daga, þegar það hlaut 
nafnið. Vatnið ávaxtar nafn sitt 
vel, jafnvel á vetrum, þegar ljós- 
blár ísinn liggur á því. Vatnið legg- 
ur sífelt í hreinviðri, vegna þess 
að hríðar fara fram hjá skarðinu 
sumar liverjar. Og í öðrulagi sópar 
fönn af ísnum öðru hverju, af því 
að það er stórt. 

Þessar stöðvar eru auðugar af 
örnefnum. Arnstapi stendur vestan 
við vatnið, bær og berg einstakt. 
Þar mundi örn hafa setið og horft 
yfir veiðistöð þessa. Austan vert 
við vatnið eru bæirnir Kross og 
Landamót. Þar eru í raun og veru 
krossgötur og mót landanna, þar 
sem götur skiftast milli skarðsins 
Köldukinnar og Bárðardals. 

Margir bæir eru kendir við vatn 
í landi voru. En þetta nafn er feg- 



102 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


urðarmest og merkilegast. — Laug- 
arvatn, Víkingavatn, Apavatn og 
Langavatn hafa hvert um sig til 
síns ágætis nokkuð, en þó ekki 
það, sem töfrandi geti talist. Svo er 
og um þá bæi flesta, sem kendir eru 
við dal. Laxárdalur er gott nafn 
og var þó enn betra fyrrum, með- 
an lax gekk í ána. En ef til vill 
mætti rétta við nafnið með klaki. 
Sum nöfn benda á eða minna á 
horfna dýrð. En oftast er sökin hjá 
mönnunum, þegar staðurinn kafn- 
ar undir nafni. Sum nöfn hafa feng- 
ið uppreisn af þeim mönnum, sem 
fæddust eða lifðu við örnefnin. 
Djúpidalur fóstraði Björn Jónsson, 
og hefir hann ágæti sitt af því. 
Mjóvidalur, sem nú er í eyði, bar 
ium stund í skauti sínu Stephan G. 
Stóridalur hafði á að skipa Kristj- 
áni bónda, sem reisti rönd Pétri 
Hafstein amtmanni, sem eigi þótti 
dælt að hnippast við. Forsæludalur 
er nafnkunnur síðan Glámur var 
þar sauðamaður, féll og gekk aft- 
ur. Það er ekki allskostar undar- 
legt, þó að reimt gerðist í þeim 
dal, sem svo var gerður, að forsæl- 
an átti heima í honum. Forynjur 
margskonar búa í forsælunni og 
er sú trú gömul. Vér finnum til 
geigs við nafnið og hröðum okk- 
ur úr honum til Unaðsdals. Þar er 
hverskonar yndi og sólarsýn dá- 
samleg og fagur fjörður í nánd. 
Unaðsdalur og Sunnudalur keppa 
hvor við annan um þær mannssál- 
ir, sem vilja fara pílagrímsferðir til 
heilagra staða innan lands. Unaðs- 
dalur liggur hliðhalt inn frá ísa- 
firði, en Sunnudalur skáhalt inn 
frá Vopnafirði. Því er svo háttað 
sumstaðar í landi voru, að hreinn 
himinblær vakir við suma hálend- 
ishnjúka, sópar frá þeim þokuryki 
og bandar við skýjablikum. Þetta 
getur háleitur andvari gert inn við 
öræfi, þegar þokubrækju þæfir frá 
hafi og leggur inn til dala. Mest 
ber á sólskinshlýju í þeim dölum, 
sem liggja skáhalt frá meginfjörð- 
um inn til háfjalla. Þannig myndi 


vera háttað Sunnudal. Og svo er 
Hörgárdal í sveit komið. Stórhríð- 
irnar rása fram hjá honum og ill- 
viðrin. En sólbráð hænist að hlíð* 
inni, sem leggur vangann við suð- 
urátt. í þeim brekkum etur úr 
snemma á vorin. Þar er gróðurnál- 
in snemmindis fædd og jörðin 
sprettur þar fyrri en í ósveitum, 
sem Eyjólfur lærði í Svarfaðardal 
nefndi svo. Heyin hirðast fljótt í 
góðu sveitunum. í einni þess hátt- 
ar sólarsveit er Auðbrekka og Brak- 
andi. Annað nafnið segir til um 
þurkinn, en hitt gefur í skyn, að 
auðsæld fylgi veðurblíðu, grasvexti 
og hirðing heyja. Og þetta er lauk- 
rétt. Hungur og hallæri í landi voru 
stafar að hálfu leyti af heyskorti, 
eða vondum heyjum, að hálfu leyti 
af aflabresti. — Þær sveitir, sem 
veðursælar eru, hafa í seinasta lagi 
svelt sitt fólk. En undarlegt er 
landið okkar, þar sem svo er hátt- 
að, að í sömu sveit er Auðbrekka 
og Þelamörk — Þelamörk er að 
vísu land frostbitr.u, sem læsir sig 
niður í jörðina. Þeli er jarðfrost. 
Blíða og óblíða fer eftir því, hvað 
við horfir. Það sem snýr undan sól, 
kennir veðrið af þeim vættum, sem 
setja merki sitt á Jökulfirði, Sval- 
barð og Svalvoga. Þau náttúrulög 
gilda á Þelamörk. En Svásuður 
faðir sumars andar á Auðbrekku- 
löndin og Sunnudalsstöðvarnar. 
Sunnudalur, Hörgárdalur og Un- 
aðsdalur eru á norðanverðu land- 
inu. En á sunnanverðu Fróni er 
Sólheimatunga. Það nafn er ljóð- 
rænast allra bæjarnafna og mun 
torvelt að komast lengra í þeirri 
list. Þetta nafn er svo dýrðlegt að 
það hefir á sér eilífðarblæ viðlíka 
sem Ódáinsakur. Norðlendingar 
mega öfunda Sunnlendinga af 
þessu örnefni eða eiginnafni. Vér 
reyndum að bjarga oss með Bald- 
ursheimi, sem reyndar er fleiri en 
einn. Sá sem er í Mývatnssveit, er 
kunnastur og á víst mesta fegurð 
í vitum sínum. Þar er víðsýni eins 
og mun hafa verið á Breiðabliki, 



AUÐLEGÐ ÍSLENZKRA ÖRNEFNA 


103 


þar sem Baldur hvíti bjó. Breiða- 
blik þýðir ljósheimur víðáttumikill, 
og minnir útsýnin í Baldursheimi 
á þess háttar stöðvar. Þar sést 
langt inn á öræfi, yfir Mývatnssveit 
og Bláfjall og Seljalandsfjall blasa 
við í blárri móðu þeirra öræfa, sem 
jafnan eru undir andgufu og þáma- 
slikju jarðyls og hverastöðva. Sá 
brjóstylur er gamali og þó síung- 
ur. Hinsvegar leggur gufur upp úr 
Mývatni, svo að stafar stundum á 
loftið og skýin, þegar sólin leggur 
til sína blessun og tíbráin sína. 
Allar þessar lögmálsgreinir hafa 
verið til staðar forðum daga, þeg- 
ar Baldursheimur var í laugartrogi 
landnámstíðar. 

Norræn snild hefir seilst langt og 
þó ekki um hurð til lokunnar. Ganr 
an er og lærdómsríkt að bera sam- 
an danska skírn og íslenzka á 
sama náttúrusmíði, gnæfandi jök- 
ulhæð grænlenzkri. Danir kalla 
þann háturn Sykurtopp, en Islend- 
ingar nefndu hann Hvítserk. ís- 
lenzkt eyra og íslenzk bragðnæmi 
finnur fegurðarmuninn á þessu. 
Mundi nokkur fagurfræði velja 
nafn jökulvarðanum, sem tekur 
fram Hvítserksheitinu. Sama snild- 
in leggur lófa sinn yfir strand- 
lengju Vínlands, þar sem Furðu- 
strendur eru skírðar. Þeir menn, 
sem þessi nöfn völdu, voru leik- 
menn, ekki rithöfundar. — Eiríkur 
rauði var fyrst og fremst vígamað- 
ur. En þó átti hann þá djúpsæi til að 
bera að sjá það, að mikla þýðingu 
hafði að landið héti fögru nafni, 
það sem hann fann og nam. Svo 
segja fróðir menn, að okkar land, 
nafn þess, andi kulda á aila, sem 
heyra það nefnt og eru ókunnir 
landsháttum. Eiríkur rauði sá 
lengra en nef hans náði. 

Stórhuga farmenn eru innan 
brjósts, meiri fyrir sér en almenn- 
ingur eða sá meðalmaður, sem 
heima situr á jafnsléttunni. Það 
höldum vér að minsta kosti. Okk- 
ur grunar að þeir stórliuga menn, 
sem sáu og skírðu Hvítserk og 


Furðustrendur, hafi verið afburða- 
menn. En reyndar kemur sama 
snildin í 1 jcs á láglendinu, þar sem 
nöfnin eru sett á grasrótina. Möðru- 
vellir og Blómsturvellir sóma sér 
vel og bera þau nöfn vott um 
grasafræðilega aðdáun. Þess er 
getið í fornum fræðum, að kona 
nokkur færði bygð sína á land- 
námsöld, af því að henni þótti ekki 
ncgur ilmur úr jörðinni, þ. e. a. s. 
grasinu, þar sem hún bygði fyrst. Sú 
fornkona hefir verið þokkakvendi. 
Og af henni leggur angan meiri og 
betri eítir þúsund ár, en þeim sem 
ýra á sig ihnvatni úr búðum, og vil 
eg þó ekki lasta þá vöru. Möðru- 
vellir eru þó nokkrir á landi voru, 
Möðrufell og Möðrudalur. Þessi 
jurt hefir aldrei fylt fjóshlöðurnar, 
og þó var hún svona mikils metin 
fyrrum, að stórbýli voru við liana 
kend. 

Örnefnin, er fornsögurnar geyma, 
hafa orðið til áður en ritlistin liefst. 
Ef svo er, sem varla verður véfengt, 
er það sannað, að orðlistin hefir 
verið almenningseign, bæði þeirra, 
sem voru á förum milli landa, og 
hinna, er heima sátu. Nöfnin Al- 
viðra og Svalvogar t. d., hljóta að 
skapast við reynslu þeirra, sem þar 
bjuggu; sömuleiðis nöfn eins og 
Vindheimar, Hvassafell, Vlndfell. 
Eg drep á þetta vegna þess, að sú 
skoðun er til, að sagnastíllinn forni 
hafi verið mál höfðingja eða aðals- 
manna vorra. Þeir menn, sem halda 
fram þeirri skoðun, segja, að al- 
múginn muni hafa talað ógöfgara 
mál og fáskrúðugra. Þessi kenn- 
ing er af útlendu bergi brotin og 
styðst við bláberar getgátur, og þær 
bollaleggingar, að óhugsandi sé. 
eða því sem næst, að alþýða manna 
hafi verið svo þroskuð, sem mál- 
snildin í samtölunum vottar. Það 
kann að þykja furðulegt, og er í 
sannleika undarlegt, að griðkonan i 
Kórmáks sögu t. d. skuli skilji vísur 
Kórmáks jafnskjótt sem hann kveð- 
ur þær til Steingerðar. Þær eru þó 
dult kveðnar og fullþungar fræði 



104 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mönnum, sem geta þó legið yfir 
þeim. En ekki skyldi þó þvertaka 
fyrir þetta. Benda má á það, að 
fólk sem gengið liefir skólaveg og 
lært margskonar fræði, botnar ekki 
vitund í rímakveðskap, sem geir 
negldur er með Eddukenningum. 
En í mínu ungdæmi skildu vinnu- 
konurnar í sveitinni þess háttar 
Ijóðagerð. Man eg það, að eg sat 
í barnæsku á fótaskemli vinnu- 
konu meðan bóndi hennar las rím- 
ur og hvíslaði hún að mér þýðing- 
um kenninganna, þeim sem hún 
hélt að eg réði ekki við. 

Þetta er nú útúrdúr, sem eg vil 
þó ekki afsaka. Vér, sem nú lifum, 
getum naumast farið nærri um 
gáfnafar fólks, sem lifði fyrir 1000 
árum, eða þá skáldskapar- og mál- 
snildarþekkingu, sem það kann aö 
hafa átt í vitum sínum. Sú þekk 
ing kemur fram í örnefnum og eig 
innöfnum. Tökum til dæmis nafnið 
Gláma; svo heitir jökulklumba á 
Vestfjarðahálendinu. Vér köllum 
þann hest glámeygðan, sem hefir 
livítan hring í auga, og þá kú köll- 
um vér Glámu, sem hvít er í fram- 
an. Það er auðvitað að jökulbunga 
er hvít. En er ekki einhver fiskur 
þarna undir steininum, annar en sá 
sem sést í fljótu bragði? Svo mun 
vera. Guðbrandur Vigfússon sá 
skarpvitri og heilræði fornfræðing- 
ur, getur þess einhversstaðar, að 
máninn heiti Glámur í fornum 
fræðum, og hann bætir því við, að 
glámsýnir séu þær sýnir, sem sjást 
í tunglsljósi. Samkvæmt þessu 
kynni Gláma að heita í höfuðið á 
tunglinu, af því að hún hefir þótt 
vera lík í bragði fölum mána, enda 
glott við tunglinu, þegar veður 
leyfði. Þetta kynni sá að hafa vit- 
að , sem skírði kerlingartetrið. — 
Vestfirðingar enu enn í dag forn- 
fróðir um orðmyndir, hafa drukkiö 
í sig málkyngi með móðurmjólk 
inni. 

Það er sagt um Víga Glúm, að 
hann dreymdi, þegar hann var í 
þann veginn að hefjast til mann- 


virðinga. Honum þótti kona koma 
utan fjörðinn og stefna heim að 
Þverá. Hún var svo fyrirferðar- 
mikil, að axlirnar tóku út í fjöll- 
in báðumegin Eyjafjarðar. —Sá 
draumur var ráðinn á þá leið, að 
þessi kona táknaði hamingju 
Glúms. — Þar að Þverá var þá sá 
staður, sem engan átti sinn líka f 
landinu — akurinn Vitaðsgjafi. 
“Þau gæði fylgdu mest Þverár- 
landi,” segir Glúma. Hann var 
aldrei ófrærr. Nafnið segir til um 
það — sá sem gefur svo að vita 
má fyrirfram. — Ef eg mætti í lík- 
ingum tala, rnundi eg segja — og 
draga dæmi af Glúmu: Hamingja 
málsnillinganna fornu var ekki lít 
ilfjörleg, heldur höfðingleg í bragði. 
Og akurinn þeirra brást ekki. Frá 
honum stafar það lífsins brauð, er 
bókmentamenn nærast á í voru 
landi, þeir sem vilja alt annað en 
það, að flautabókmentir skriffinn 
anna flæði yfir landið. Þeir leggja 
blustirnar við kjarnamáli og djúp- 
úðgum hugmyndum. 

Örnefnin eru sprottin upp úr 
þeim stöðvum, sem gáfur, athygli 
og fagurfræði hafa gert að óðulum 
sínum. Um þau svæði renna ár og 
lækir, sem aldrei þagna. Áin Belj- 
and og áin Þegjandi fara um þær 
stöðvar, hvor á sína vísu. Og lands- 
svæðið skínandi blasir við báðum 
ánum. í því héraði eru Goðdalir, 
sem Tindastóll horfir yfir, tiguleg- 
ur í bragði. 

Svo er sagt um einn fjárhirði, að 
þekt hafi ærnar allar á jarminu. 

Brjóstvitið er merkilegt. Það er 
þess háttar vit, sem eggjamóðirin 
hefir til að bera, sú sem finnur 
þarna skorning í þúsund þúfna 
mó, sem hennar hreiður geymir, 
eða þá holu í miljón skúta hrauni, 
sem hennar dyngja er inni í, og 
það þótt lyng eða viður sé framan 
við mynnið. Þessum leyndardómum 
hefi eg kynst frá barnæsku, svo að 
eg tala af þekkingu um þessi efni. 

Vér dáumst að þeirri kynslóð, 
sem hélt undir skírn lækjum og 



AUÐLEGÐ ÍSLENZKRA ÖRNEFNA 


105 


áni, lioltum og hávöðum. Vér dá- 
umst að nafnavalinu, sem örnefn 
in birta. Og vér óskum að þau 
geymist, sú fjölbreytni lialdist, sem 
blasir við í þeirri átt, og það líf 
blómgist, sem örnefnin benda á. 
— Engin þjóðhollur maður vill, að 
Æðey tortímist, sökkvi í sæ, eða að 
Blikalón þorni. Hamrarnir í Hauka 
gili mega ekki lenda í steinsteypu. 
né kjallarveggjum. Ef þeir hrynja 
fer fálkinn um ieið veg allr- 
ar veraldar. Það er fullilt, að arn- 
stapar allir eru að jafnast við jörð. 
Ándinn sá, sem skírði aðseturs- 
staði fuglanna, lagði blessun sína 
yfir mannlífið og gróðurlífið í 
landinu, jafnvel fiskimiðin. Mundi 
Þuríður Sundafyllir hafa verið rifja- 
köld, sú ’in máttuga kona, sem 
seiddi full af fiski öll sund í norðan- 
verðum Noregi og gerði Kvíarmið 
í ísafirði óbrigðult. — Þar í nánd 
er Æðey og Vigur. Þuríður hefir 
ef til vill lagt blessun sína yfir eyj- 
arnar, þegar hún var búin að koma 
Kvíarmiðum í skorður. Kvíarmið í 
sjó og gullteigur á landi eru sígild 
nöfn. ísfirðingar hafa sína mál 
nytu úr fiskikvínni enn í dag. Og 
enn í dag segjum vér að jörðin sé 


gullgræn, þegar vel er gróið land- 
ið. Hver engjateigur er gullteigur, 
þar að auk, sem af sér gefur verð- 
mæti, og einkanlega er sá teigur 
guliteigur, sem ekki bregst. 

Vættur örnefnanna leiddi forð 
um lærisveina sína og lærimeyjar, 
milii fjalls og fjöru. Vér þurfum 
ekki að fara með henni Heljardals- 
heiði né út í Jökulfjörðu. En hitt 
er skylt, að fylgja henni eftir um 
Unaðsdal, Hléskóga og Goðaland, 
Uppsali og Kjarna, og allar jarðir, 
sem liggja þar á milli. 

Ef vér fylgjum henni trúlega, 
munum vér gera það hennar vegna 
og vegna sjálfra vor, að geyma og 
ávaxta það gull, sem hún hefir á- 
nafnað og eftirlátið landinu og 
þjóðinni. 

Því gulli er svo fyrir komið, og 
það er þannig um búið, að upp af 
því leggur loga hvert kvöld og 
hvern morgun — bláan loga, lík- 
an þeirri móðu, sem vorblíða skap- 
ar og leggur yfir bygðir og óbygöir. 

Sú töfrablæja upplitast aldrei, til 
langframa, þó að hún kunni að 
dofna um stundar sakir. 

Hún hefir viðhald sitt frá móð- 
urbrjósti óspiltrar náttúru. 


I Surtshelli 

eftir Pál S. Páisson 

Það svipar hér inni 
til sálar í manni. 

Mér finst sem eg finni 
Hér fjölmargt er sanni, 
að maður í álögum illum þú sért; 

Það er engin tilgáta, — finn þaö svo bert. 

Sjá, myrkur hér hvílir, 

Svo má ekkert greina. 

— í ófreskjum ýlir, 
þær umla og veina: 

Sem andaðar vonir í æskumanns-sál, 
sem ætluðu að fljúga, — en duttu á bál. 



106 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Úr rjáfrinu hanga 
hér könglar úr klaka, 
og hugann þeir fanga 
sem hálfkveðin staka 

hjá manni, sem visnaði á mannlífsins haug, 
var mynd af guði, en snerist í draug. 

Og botnfrosin tjörnin, 
sem tregi í barmi. 

Sem síðasta vörnin 
gegn sárasta harmi. 

Er helsærður andinn um ísa og snæ 
gekk úthýstur gestur frá náungans bæ. 

Og hált er á hellum, 
en hnjótar í gjótum, 
líkt fjárglæfra brellum 
hjá forhertum þrjótum. 

Því hvorttveggja er viðsjált ef varlaust þú fer 
og vandi að segja hvar stígandi er. 

Og afkimar allir, 
sem enginn má kanna; 
þeir eru sem hallir 
í hugskotum manna. 

Þar er ekkert rannsakað, öllu er þar læst 
og enginn að segja hvar lykillinn fæst. 

Og veggirnir kaldir 
sem viðmót hins “stóra’’, 
en eldneistar faldir 
í öskunni tóra. 

Svo þegar að vorblær um veggina fer, 

Þeir vikna og gráta — en enginn það sér. 

-— Það svipar hér inni 

til sálar í manni. -- 



Ellefta £irs]þainig Þj©ðraeK.rai§£élag|sÍEfcs. 


Fundargerð. 

Ellefa ársþing Þjóðræknisfélags Islend- 
inga í Vesturheimi var sett af forseta, 
séra Jónasi A. Sigurðssyni, miðvikudag- 
inn 26. febrúar 1930, í samkomuhúsi ís- 
lenzkra Góðtemplara í Winnipeg. Hófst 
þingið með þvi að sunginn var sálmur- 
inn nr. 293 (Lærdómstími æfin er). Að 
því búnu flutti forseti þinginu ávarp sitt: 
Háttvirtu Þingmenn! 

Hið merkilega ár í sögu Islendinga, 
1930, er þegar tveggja mánaða. Og vér, 
vestur-íslenzkir þjóðræknismenn, erum 
hér staddir til að há hið 11. ársþing 
Þjóðræknisfélags Islendinga í Vestur- 
heimi. Eru allir þingmenn, þinggestir, 
vinir félagsins og íslenzkrar menningar, 
boðnir velkomnir. Þing þjóðræknismanna 
eru venjulega ein helzta hátíðin i félagslífi 
vestur fluttra íslendinga. Er það efa- 
laust ósk vor allra, að þetta þing verði í 
því efni engin undantekning. Ber oss að 
gæta þess, jafnvel venju fremur, að hafa 
á þessu þingi fullkomið taumhald á því 
miðflótta-afli, er einatt auðkennir félags- 
samvinnu Islendinga. 

Engan vegin verða þessi ávarpsorð mín 
fullnaðar greinargerð um stefnu né starf 
félagsins. Veit eg vel að á mér sannast, 
að hið góða sem eg vil geri eg ekki, en 
hið gagnstæða, sem eg ekki vil, geri eg 
einatt. En við það er skylt að kannast, 
að þorri þeirra manna, sem eg hefi nú 
um áratug einkum unnið með í þjóð- 
ræknismálum, hafa reynst mér umburðar- 
lyndir og sanngjarnir. Mér hefir fundist 
þeir skilja það öðrum fremur, að allur 
minn metnaður er í því fólginn að þjóna, 
meðan eg get, íslenzkum almenningi. 

A hinu ytra sviði í félagsstarfinu verð- 
ur tæplega bent á árið umliðna sem at- 
hafna ár. Með sanni má einnig á það 
benda, að kostir hins íslenzka þjóðlífs 
eru örsjaldan á hinu ytra sviði lífsins, 
heldur fólgnir í kyrlátum þroska og skiln- 
ingi hið innra, og þá í viðnámi gegn 
hættum og eyðing. En til þess sem á- 


brestur hvað árið snertir eru margar og 
óhjákvæmilegar orstakir er liggja í aug- 
um uppi. Styrr miklum hefir verið að oss 
steðjað sem kunnugt er. Það slys henti 
oss Vestur-íslendinga að eigingjörn ó- 
friðaröfl herleiddu heimferðarmálið. En 
það mál tókum vér á dagskrá samkvæmt 
fyrirspurnum og bendingum frá Islend- 
ingum hér vestra, er, meðal annars, komu 
opinberlega fram á einu ársþingi félags- 
ins. Þá hvatti og Alþingisnefnd Islands 
með bréfi til forseta, félag vort til athafna 
i því máli. Og samkvæmt eðli málsins 
og anda þessa félags fanst oss, í full- 
komnu grannleysi, málið vort mál. Þjóð- 
ræknisfélagið taldi það ástfóstur iðju 
sinnar. Sú víðsýni félags vors, að velja 
utanfélags menn í Heimferðarnefndina, 
stoðaði heldur ekki. 

En af því flaut, að svipað og hernaðar 
andinn hertók nálega alt starf þjóðanna 
fyrir fimtán árum síðan, lagði undir sig 
og lógaði flestu friðsamlegu starfi meðan 
á þeirri ægilegu orrahrið stóð, þannig 
reyndist Þjóðræknisfélaginu örðugt að 
sinna til muna öðru starfi en því, sem 
beinlínis var vikið að, og meðan mein- 
bugir heimferðar-deilunnar voru í al- 
gleymingi. I þeim frændvígum öllum hefir 
andúðin gegn Þjóðræknisfélaginu og þeim 
mönnum, er mest hafa að málum þess 
unnið, verið “eitrið í kaleiknum”, eins og 
Stephán G. Stephánsson kvað forðum. 

En í líking við þær þjóðir er nú gangast 
fyrir útlegð ófriðarins, eða í hið minsta 
takmörkun vígvéla og hermensku, og nú 
sitja á rökstólum í Lundúnum, höfum vér 
þjóðræknismenn alvarlega leitast við að 
gera árið friðar ár. Vér höfum gengið 
fram hjá svigurmælum, kerskni og hnjóði 
er að oss hefir steðjað. Með þessu er alls 
eigi kvartað undan þeim skerf er mér 
var greiddur úr þeirri átt á árinu. En 
að öllu athuguðu hygg eg að aðferðin 
verði notadrýgst er stundir líða, að auð- 
sýna umburðarlyndi samfara þreki gegn 
æsing og deilum, þótt vitanlega verði ein- 



108 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hverjir til að telja þá biðlund skort á 
skörungsskap. Þeir voru til, og það merk- 
ir menn, er hentu gaman að biðlundar- 
stefnu Woodrow Wilson’s forseta, er sam- 
tíð hans nefndi “watchful waiting”. 
Friðar stefna Wilson’s varð hans hrós. 
Og sú kem* r tíð, að biðlund Þjóðræknis- 
félagsins, í þeirri orðasennu er að því 
hefir verið beint, verður því vegsauki. 

Skal þá vikið nokkurum orðum að starfi 
félagsins. 

Fyrir þingi þessu liggur auglýst þing- 
boð og sömuleiðis áætluð dagskrá sem 
þingið tekur til meðferðar. Skýrslur 
annara embættismanna gera þinginu 
itarlega grein fyrir hag félagsins, sem 
fjárhag, bókum og öðrum viðskiftum 
þess. 

Skýrslur deilda hafa ekki borist mér 
nema frá deildinni við Brown P.O. Man., 
en þær ná vafalaust til þings. Þó er mér 
kunnugt um hag deildarinnar í Selkirk. 
og að nokkuru um deildirnar í Winnipeg 
og Winnipegosis. Mun starfið á þessum 
stöðvum í uppgangi. Er mér kunnugt 
um að kenslu starfið hefir verið rekið í 
Winnipeg og Selkirk. Færir það oss að 
einu aðal máli félagsins. 

FBÆÐSLUMALINII. 

Fræðslumálið, er í rauninni felur í sér 
hinar dýmætustu hugsjónir Þjóðræknis- 
félagsins, var á síðasta þingi sett i fimm 
manna milliþinga nefnd og mun hún gera 
þinginu grein fyrir störfum sínum og 
tillögum í því máli. 

En á það vil eg benda, hve ágætt þjóð- 
ræknisstarf Brynjólfur Þórláksson og 
Björgvin Guðmundsson vinna með söng- 
kensla sinni meðal æskulýðsins. Er mér 
einkum kunnugt um kenslu Björgvins 
Guðmundssonar í Selkirk, sem unnið er 
í beinu sambandi við þjóðræknis starfið. 
Síðastliðið ár tóku hartnær áttatíu ung- 
menni í Selkirk þátt í söngkenslu hans. 
Héldu þau opinberlega samkomu hér í 
Winnipeg 10 maí, er heppnaðist ágætlega. 

1 vetur heldur sú kensla áfram með bezta 
árangri. Engin eru það stórtíðindi að eg 
kenni í vetur kanadiskum æskumanni ís- 
lenzka tungu. Hana talaði faðir sveinsins, 
látinn síðastliðið vor, og unni bókmentun 


vorum mjög. Er það fyrirætlan sonarins 
að halda því merki föðursins á lofti. Gæti 
þetta verið oss nytsamt eftirdæmi. Með- 
an eg dvaldi í sumar er leið i Winnipeg- 
osis las eg íslenzku með fáeinum ungling- 
um er þar búa. Þar er þjóðrækni Islend- 
inga góð. 

Nefna mætti hér nýstigið framfara- 
spor, er kemur opinberlega til greina á 
þessu þingi, þar sem er samkepni í fram- 
sögn meðal hinna uppvaxandi Vestur-ls- 
lendinga. Vona eg að þar sé fólgið vor- 
fræ nýs áhuga. 

TIMARITIÐ 

hefir áreiðanlega reynst afltaug félags- 
ins. Það er “agent” vor í útbreiðslumál- 
inu og á sama tíma tekjulindin. I ár 
flytur það úrvals ritgerðir eftir merkustu 
fræðimenn og lærifeður Islands. Eru 
ritgerðir þær um höfuð þætti í menningar•• 
sögu Islendinga og verkið unnið að til- 
hlutan Þjóðræknisfélagsins út af hinni 
stórvægilegu hátíð þjóðarinnar í ár. Mun 
Tímaritið verða þriðjungi stærra og prent- 
un þess því þeim mun kostnaðarsamari. 
Væri æskilegt að hafa það í huga er þing- 
ið ráðstafar útgjöldum sínum. 

HtrSBYGGINGARMAL. 

sem á dagskrá þessa þings er nefnt hús- 
næðismál, kom inn á þing 1926. 1 því 
máli hefir jafnan verið milliþinganefnd. 
En í ávarpi forseta til síðasta þings kom 
fram sú glæsilega hugmynd, að þjóðbrot 
allra Norðurlanda þjóðanna er hér búa. 
bygðu í Winnipeg sameiginlegt stórhýsi, 
veglegt og norrænum mönnum samboðið 
fyrir alt þeirra samkvæmislíf. Fjallaði 
þingnefnd um málið og vísaði því til 
stjórnarnefndar í því augnamiði að kom- 
ast mætti að “ef útlit sýndist fyrir þvi, 
að málið sé með nokkuru móti fram- 
kvæmanlegt á næstu árum.” Samkvæmt 
þessu átti svo stjórnarnefndin samtal við 
fulltrúa frá Svíum, Norðmönnum og Dön- 
um. Kom þar fram alúð og vinsemd af 
hálfu allra þáttakenda. En auðsætt var 
að hinn stórhuga lýð skorti mjög fé 
til að færast í fang slíkt stórræði. 
Skömmu fyrir þing var aftur leitast við 
að fá vitneskju um getu og áhuga hlut- 
aðeigenda í þessu efni. Töldu þeir þá öll 
tormerki á nokkurri framkvæmd eins og 



EL.LEFTA ÁRSÞING 


sakir standa, fanst enginn árangur hug- 
sanlegur fyr en að afstöðnum hátíðarferð- 
unum til Islands og Noregs í sumar. Eru 
sum svör þessi bréfleg og eru þau heimil 
þinginu. 

Jafnframt þessu leitaðist stjórnarnefnd- 
in við, að komast að samningum um hús- 
næði fyrir félagsstarf sitt. Hefir þriggja 
manna nefnd einkum haft það mál með 
höndum og mun hún gera þinginu grein 
fyrir því. 

Nefndin hefir notið að risnu Jóns Bjarna 
sonar skólans og skólastjórans hvað hús- 
næði snertir fyrir fundi sína á árinu og 
þakkar það hér með. 

BÓKASAFN 

félagsins hefir aukist á árinu. Ekki hafa 
því þó borist bókogjafir sem skyldi nema 
frá nokkurum útgefendum á Islandi. Er 
þvi enn á það mint, að einstaklingar og 
félög íslendinga sendi félaginu bækur og 
skjöl, er annars kynnu að glatast. Auk 
þeirra bóka sem félagið á nú í Winnipeg, 
á það gott bókasafn i Churchbridge, Sask. 
er lestrarfélag þar gaf Þjóðræknisfélag- 
inu með þvi ákvæði, að bygðarmenn þar 
vestra mættu hagnýta bækurnar, sam- 
kvæmt samningi. En safn það sem í Win- 
nipeg er, er húsnæðislaust og meðan svo 
stendur engum til nytja. 

Stjórnarnefndin hélt 13 fundi á árinu. 
Komu þar ýms starfsmál fyrir. Hér skal 
fyrst vikið að tveim málum er ekki standa 
á dagskrá þeirri sem auglýst var. 

Skógræktarmálið. 

er Björn Magnússon hefir með árverkni 
og trúmensku haldið lífinu í, hefir þingið 
haft til meðferðar. I því máli mun nefnd 
manna, og sé það rétt munað, gerir hún 
grein fyrir tillögum sínum. En því miður 
skortir mig þekking á trjárækt. Þó er 
mér ant um málið og þakklátur er eg 
þeirri undurfögru hugsun er á bak við 
það stendur. Um leið skal þess getið, að 
Heimfararnefndin hefir látið sig það mál 
nokkuru skifta og aflað sér nokkurra 
upplýsinga frá Skógræktardeild Banda- 
ríkjanna. Heitir sá maður Cook er í því 
efni var fyrir svörum. Taldi hann sem 
stendur fátt um fræ frá Alaska er þó 
myndi helst við hæfi Islands, en hét þó 


10» 


einhverri hjástoð. Vísaði hann að öðru 
leyti til auðmanns eins í Philadelphia, Dr. 
Pack’s, er verði fé og tima til skógræktar. 
Er þingið hvatt til að athuga enn það 
mál og leggja því sitt bezta lið — Is- 
lands vegna. 

ÍÞRÓTTAMALIÐ 

féll á síðasta þingi í þagnargildi. Þjóð- 
ræknisfélagið veitti þá móttöku arfi í- 
þróttafélags þess, er um tíma starfaði i 
Winnipeg. Voru áhöld þess afhent deild- 
inni Frón í Winnipeg. En nú í þingbyrjun 
mun nýtt íþróttafélag sett á fót hér i 
borginni. Ætti íþróttamál hinna yngri 
bræðra að vera oss kært metnaðarmál. 
Gleymnir væru þá Vestur-Islendingar 
myndi þeir ekki sigur Islendinganna í 
kapphlaupunum 1888, eða sigurför Fálk- 
anna 1919. Fulltreysti eg þinginu að 
hvetja fram hina ungu íþróttavini vor á 
meðal. 

BÓKABÚTGAFA OG LAN 

Á þingi í fyrra tilkynti forseti, séra 
Ragnar E. Kvaran, að honum hefði borist 
beiðni um, að benda á færann mann til 
að þýða nútíðar skáldskap íslenzkan á 
enska tungu. Virðulegt útgáfufélag á 
Englandi hvað hann hafa tekið að sér 
útgáfu slíkrar bókar á árinu. Hafði hann 
þá, þegar bent á frú Jakobinu Johnson. 
Tók hún við því verki og hefir að því 
starfað. En þá bregst þetta útgáfufélag. 
Skiljanlega er það metnaðarmál öllum 
sem hér eiga hlut að, og þá þjóðræknis- 
félaginu er i fyrra fagnaði fregninni um 
þessa væntanlegu bókar útgáfu, að þetta 
fyrirtæki biði ekki ósigur. Auk þess er 
svo ástatt, að þýðandi er, sem fleiri ís- 
lenzk skáld, auðugri af atgervi en fé. 

Leggur því félagsstjórninn til, að þing 
þetta sjái sér fært að veita úr félagssjóði 
$350. lán til útgáfu þeirrar er hér um 
ræðir. 

HEIÐFRSFÉLAGI. 

Stjórnarnefndin finnur til þess með 
hrygð, að einn ágætur starfsbróðir og 
embættismaður félagsins, valinkunnur 
öllum Vestur-Islendingum, hr. Halldór 
Sigurgeirsson Bardal, fjármálaritari, er 
tilneyddur sökum vanheilsu að láta af 
embætti sínu. 



110 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Leggur stjórnarnefndin til, samk. Á 
lið 15 greinar í lögum félags vors, að þing 
ið kjósi hr. H. S. Bardal sem heiðurs- 
félaga. 

Eg hefi þegar vikið að annmörkum 
ársins hvað 

tiTBKEIÐSLUSTABFIÐ 

snertir. Það er kunnugra en frá þurfi að 
segja, að það hefir beðið mestan halla 
við heimferðar-uppþotið. Deilu-harðindin 
hafa í bráðina umgirt útbreiðslustarfið. 
eins og hafís hallæris áranna ættjörðina. 
Auðsætt er, að þau félagsmála vorra sem 
helzt þurfa almennings fylgi, myndu, eins 
og nú standa sakir fá daufa áheyrn eða 
ella vera gerð að skotspæni. Á stundum 
er góðum málum unnið ógagn hið mesta, 
er þeim er telft fram er sundrungar 
öflin eru í uppnámi. Þarf naumast annað 
en minna á deiluna á þessum stað um 
myndastyttu Jóns Sigurðssonar og ís- 
lendingadagshaldið, þegar Winnipeg Is- 
lendingar fóru til Selkirk eða Argyle til 
hátíðahalda, heldur en koma sér saman 
um einn íslenzkan hátíðisdag í heimahög- 
um. Alt slíkt ófriðarstjá, sem góðum 
mönnum er ávalt harmsefni, jafnvel þótt 
þeir hafi inn í það sogast, minnir á það 
sem eitt nútíðarskáldið íslenzka kvað um 
fögnuð þeirra afla, er alt vilja feigt: 
"Fjörugt gengur nú í henni Nábeinavík.” 

En þrátt fyrir félagslegar ógæftir og 
hættu, hefir Þjóðræknisfélagið haldið hlut 
sínum og afla hvað fylgi og félagatölu 
snertir. Deildunum í Winnipeg og Sel- 
kirk hefir aukist fylgi, og svo mun víðar. 
En því er nú miður, að á Þjóðræknisfél- 
agið, og það alt er íslenzkt er, mun lítið 
af sumum meðbræðrum vorum svipað og 
drottningin leit á Mjallhvít forðum. 

En hér kemur til greina nýr þáttur. 
Koma hr. Árna Pálssonar, landsbókavarð- 
ar frá Reykjavík, er fór vestur um haf 
að tilhlutan Þjóðræknisfélagsins, mun 
reynast drjúgur þáttur i vinsældum og 
útbreiðslu félagsins. Auk þess að við- 
frægja Island og menning Islenzkra 
manna meðal hérlendra, ver hinn góði 
gestur vor fullum mánuði til fyrirlestra 
og ferðalaga um nálega allar aðal stöðvar 
íslendinga vestan hafs. Er þess vænst, 
að allir Vestur-lslendingar fagni þeim 


mæta fulltrúa íslenzkra gáfna og íslenzk- 
rar þekkingar. Efalaust uppsker þjóð- 
rækni vor ríkulega af komu hans og dvöl 
vor á meðal. Hefir stjórnarnefndin ráð- 
stafað ferðum hans, í von um samþykki 
þings og hlutaðeigenda. Gefst þinginu 
kostur á að heyra hann og fagna honum. 

Við komu hans til Winnipeg bauð stjórn 
arnefndin gestinn velkominn til Islendinga 
hér vestra, með kveldverði á Royal Alex- 
andra gistihúsinu hér í borg. Síðan hefir 
hann þegar vitjað sumra íslenzkra bygða 
í Saskatchevvan og Alberta. — Mun þorri 
Vestur-lslendinga meta við Þjóðræknis- 
féiagið þá ráðstöfun um vesturför Árna 
Pálssonar, og fylla að heldur flokk þess 
eftir en áður. 

Á árinu var gerð tilraun til að fá félag 
Islendinga í Chicago, er nefnir sig Vísir, 
til að sameinast Þjóðræknisfélaginu. Þótt 
ekki yrði af fullkominni sameining hvað 
félagið Vísir snerti, minnir þessi viðleitni 
á hve eðlilegt og æskilegt það væri, að 
sem flest íslenzk lestrarfélög og önnur 
félög meðal Islendinga hér vestra, er hafa 
að augnamiði viðhald íslenzkrar þjóð- 
rækni, stæðu í sambandi við Þjóðræknis- 
félagið. Að því takmarki þarf að keppa. 

HEIMIARARMAL 

Þjóðræknisfélagsins er i höndum nefndar 
er þegið hefir starfsumboð unz heimför- 
inni er lokið. Þó geri eg mér von um að 
formaður þeirrar nefndar, og ef til vill 
fleiri nefndarmenn er þing sitja, skýri 
það mál fyrir þingheimi. 1 þessu ávarpi 
verður því ekki gerð nein tilraun til að 
segja starfssögu þess stórmáls. En ekk- 
ert mál mun hafa viðtækari og varanlegri 
áhrif á viðreisn íslenzkrar þjóðrækni hér 
eystra en heimfararmálið. Á það hafa 
andstæðingar Þjóðræknisfélagsins einnig 
komið auga, eða þeir í þeim hópi, er skæð- 
in sníða. Um þýðing þess er þá enginn 
ágreiningur. Og eg, sem áreiðanlega er 
enginn loftkastala smiður, tel þetta mál 
vonasjóð þjóðrækninnar. Það er oss, er 
teljumst Islendingar, þótt erlendis dvelj- 
um, hjartfólgnasta málið. Við ný kynni 
mun nýr skilningur og aukinn kærleikur 
til lands og þjóðernis þroskast hjá hinum 
útfluttu. Og heima þjóðin fær að eg vona, 
ástarhug til þeirra barna sinna, er fóru 



ELLEFTA ÁRSÞING 


111 


utan en gleymdu aldrei henni móður sinni. 
Átthagarnir, ættjörðin, móðurmálið, 
mentuð þjóð, mun fylgja oss með dá- 
samlegri blessun það sem eftir er dag- 
anna — og ganga að erfðum til barna 
vorra. 

* * * 

Þingheimur þekkir hinar skáldlegu sög- 
ur fyrri alda um bjargvígslur sem í Grims- 
ey, Látrarbjargi og Drangey. Einkum var 
Guðmundum biskup Arason, auknefndur 
hinn góði, frægur fyrir bjargvígslur. Við 
vígslu í Drangey heyrði biskup eitt sinn 
sagt. “Hættu að vígja Gvendur.” Hafði 
þá ioppa ein mikil, með biturri skálm, 
skorið tvo þætti vaðsins er hélt biskupi 
í bjarginu. En þriðji þátturinn var þaul- 
vígður, og hvorki tröllið né sveðjan gat 
skorið þáttinn margvígða. 

Þjóðlífstaugin íslenzka er slíkur þátt- 
ur, -— þaulvígður og óslítandi. 

Niðurlagsreindi, í smá ljóði einu um 
þetta efni, geri eg að mínum síðustu orð- 
um í von um að það túlki tilfinningar allra 
er þing þetta sitja: 

Svo þaulvígð er íslenzk þjóðlífs taug, 

Að þrautir Drangeyjar reynast spaug. 

Mér sveðjan né loppan ægja ei. — 

Eg íslenzkur maður lifi og dey. 

Jónas A. Sigurðsson. 

Er forseti hafði lokið ræðu sinni, lagði 
St. Einarsson til að greiða forseta þakk- 
lætisatkvæði. Bar séra Friðrik A. Frið- 
riksson upp tillöguna, og reis þingheim- 
ur úr sætum með lófaklappi. 

B. B. Olson lagði til, G. S. Friðriks- 
son studdi, að forseti skipi 3 manna kjör- 
bréfanefnd. Samþykt. tjtnefndir: Friðrik 
A. Friðriksson, B. B. Olson, Miss Hlað- 
gerður Kristjánsson. 

f fjarveru beggja ritara félagsins, var 
séra Friðrik A. Friðriksson kjörinn rit- 
ari þingsins. 

Lagt til og samþykt að forseti skipaði 
dagskrárnefnd. tJtnefndir: séra Ragnar E- 
Kvaran, Ragnar Stefánsson, séra Jóh. P. 
Sólmundsson. 

Meðan fyrgreindar nefndir störfuðu, 
varð stutt fundarhlé. G. S. Friðriksson 
skoraði þá á forseta að ávarpa þingið 


með ræðu. Varð forseti við því og 
flutti stutta en snjalla ræðu um íslenzk- 
ar bókmentir 

Var þá dagskrárnefnd tilbúin með til- 
lögur sínar, er séra Ragnar E. Kvaran 
las upp, og vóru þegar samþyktar. 

Fyrsta mál á dagskrá var kosning 
heiðursfélaga. Fyrir hönd stjórnarnefnd- 
ar bar Árni Eggertsson fram þá tillögu. 
að Halldór S. Bardal yrði kjörinn heið- 
ursfélagi Þjóðræknisfélagsins. Margir 
studdu. Reis þingheimur úr sætum ti! 
samþykkis. 

Svohljóðandi skýrsla kjörbréfanefndac 
var lögð fyrir þingið: 

1. Kjörbréfanefndin leyfir sér, að 
benda á tillögur kjörbréfanefndar frá 
fyrra þingi (1.—4. liður; sbr. fundargerð- 
ir síðasta þings), og leggur til að þeim 
verði fylgt á þessu þingi. 

2. Skrá þeirra fulltrúa og meðlima, er 
hafa gefið sig fram, er á þessa leið: 

I. Deildin ísland, Brown, Man. Full- 
trúi: Th. J. Gíslason, 21 atkv. 

II. Deildin “Brúin”, Selkirk, Man. Full- 
trúar: Miss Dóra Benson, 20, atkv.; 
Bjarni Dalman, 20 atkv.; Guðjón S. Frið- 
riksson, 17 atkv.; Mrs. Sigurbjörg John- 
son, 20 atkv.; Þórður Bjarnason, 20 at- 
kvæði. 

III. Deildin “Harpa”, Winnipegosis, 
Man. Fulltrúar: Guðrún Friðriksson, 
21 atkv.; Þorsteinn Oliver, 10. atkv. 

IV. Deildin “Fjallkonan”, Wynyard. 
Sask. Fulltrúar: Mrs. Matthildur Frið- 
riksson, 19. atkv.; séra Friðrik A. Frið- 
riksson, 20 atkv. 

V. Deildin “Iðunn” Leslie, Sask. Full- 
trúar: Rósmundur Arnason, 21 atkv. 

VI. Félagatal deildarinnar “Frón” 
Winnipeg, ber það með sér að 210 félag- 
ar hafa þingréttindi. 

VII. Þá er og nefndinni kunnugt um 
að þessir félagar eru viðstaddir: J. K. 
Jónasson, Vogar; Ásgeir Bjarnason, Sel- 
kirk; Séra Jóhann P. Sólmundsson; Mrs. 
J. P. Sólmundsson, Gimli; Vilhjálmur 
Óiafsson, Brown; Eiríkur Hallson, Lundar 
Beggi Sveinsson, Baldur; Helgi Elíasson, 
Árnes; Einar Stefánsson, Wynyard; 
Haukur Sigbjörnsson, Leslie; Kristján 



112 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Pálsson, Selkirk; Séra Þorgeir Jónsson, 
Gimli; Jón Stefánsson, Steep Rock; P. 
K. Bjamason, Árborg; Séra Sigurður S. 
Christopherson, Árborg; Guðm. Ó. Ein- 
arsson, Árborg. 

Friðrik E. Friðriksson, .... 
H. Kristjánsson, 

B. B. Olson. 

Var skýrsla kjörbréfanefndar þegar 
samþykt. 

Næsta mál: Skýrsla embættismanna. 

Árni Eggertsson gat þess, að fjár- 
hagsskýrslan yrði afgreidd úr prentun 
síðdegis, og lagði til að skýrslum em- 
bættismanna yrði frestað. G. S. Frið- 
riksson studdi, Samþykt. 

Næsta mál; ttbreiðslumál. 

Séra Ragnar E. Kvaran lagði til að 
forseta væri falið að skipa 3 manna 
þingnefnd til að íhuga það mál. Þórður 
Bjarnason studdi. Samþykt. Nefndin; 
Jón J. Bildfell; Th. J. Gíslason; Dóra 
Benson. 

Næsta mál: ttgáfumál Tímaritsins. 

Miss H. Kristjánsson lagði til, og Mrs. 
Sigurlaug Johnson studdi, að forseti skipi 
3 manna nefnd í málið. Samþykt. 
Nefndin; Séra R. E. Kvaran, Árni 
Eggertson, Rósm. Árnason. 

Næsta mál: Heimfararmálið. 

Séra R. E. Kvaran kvað formann 
Heimferðarnefndar ekki viðstaddan og 
lagði til að tekið væri fyrir næsta mál 
á dagskrá. B. Dalmann studdi. Sam- 
þykt. 

Næsta mál: Húsnæðis- og bókasafna- 
mál. 

Formaður dagskráarnefndar, séra R. 
E. Kvaran lagði til að sama nefndin 
hafi bæði þessi mál til meðferðar á 
þinginu, og setji hún sig í samband 
við milliþinganefndir þær, er mál þessi 
hafa haft með höndum. Forseti skipi 
nefndina og í henni sitji 5 manns. Dóra 
Benson studdi. Samþykt. Nefndin: séra 
Rúnólfur Marteinsson, Bergþór E. John- 
son, ölafur S. Thorgeirssin, B. Dalmann, 
Eiríkur Sigurðsson. 


Næsta mál: Fræðslumál. 

Séra R. E. Kvaran gat þess að hann 
mundi fyrir hönd milliþinganefndar gefa 
skýrslu í þessu máli, en óskaði þess 
jafnframt, að hann mætti flytja hana 
síðar og var á það fallist. 

Næsta mál: trtgáfa kvæðabókar. 

Árni Eggertsson lagði til að skipuð 
sé 3 manna nefnd til að fjalla um það 
mál. Eiríkur Sigurðsson studdi. Sam- 
þykt. Nefndin: B. Dalmann, Stefán Ein- 
arsson, Guðrún Friðriksson. 

Næsta mál: íþróttamál. 

Jónbjörn Gíslason, gaf þinginu þær 
upplýsingar að nýtt íslenzkt íþróttafélag 
væri stofnað í Winnipeg, og mundi 
erindrekar þess heimsækja þingið og 
flytja þar mál sín. Var því samþykt að 
fresta þessu máli. 

Næsta Mál: Fyrirlestraferðir Arna 
Pálssonar, bókavarðar. 

Séra R. E. Kvaran skýrði frá fyrir- 
hugaðri starfsemi Árna Pálssonar í þágu 
Þjóðræknisfélagsins. Gat þess að stjórn- 
arnefndin hefði þegar orðið að gera viss- 
ar ákveðnar ráðstafanir í því máli, sem 
hann vonaði að þingið og tilkomandi 
stjórnarnefnd gæti fellt sig við. Stakk 
upp á að málið væri falið 7 manna 
nefnd, er forseti skipaði. Séra J. P. 
Sólmundsson studdi. Samþykt. Nefndin 
J. J. Bildfell, J. K. Jónasson, Þórður 
Bjarnason, Haukur Sigbjörnsson, Th. j 
Gíslason, séra J. P. Sólmundsson, Rós- 
mundur Árnason. 

Næsta mál: Sanivinnumál við fsland. 

Séra R. E. Kvaran kvað nú ástæðu 
til að fjalla um þetta mál af meiri á- 
huga og vandvirkni en nokkru sinni 
fyr. Samvinna félagsins við Island væri 
stórum að aukast og hefði aldrei verið 
meiri en þetta síðastliðna starfsár. Benti 

í því sambandi, á ritgerðir þær, er 
mentamenn Islands hefðu sent vestur 
um haf, og þýddar væru hér vestra til 
birtingar á báðum tungumálunum; meiri 
slik samvinna væri fyrir höndum. Mint- 
ist ennfremur á komu Árna Pálssonar 
vestur; á samningu sýnisbókar vestur- 




ELLEFTA ÁRSÞING 


113 


íslenzkra bókmenta, er væri í undir- 
kúningi á íslandi; á ræktarskyldu Is- 
lendinga hér vestra við stúdentagarðinn 
o. s. frv. Lagði til að forseti skipaði 
5 manna nefnd í málið. B. B. Olson 
studdi. Samþykt. Nefndin: Séra R. E. 
Kvaran, séra Rúnólfur Marteinsson, séra 

F. A. Friðriksson, ó. S. Thorgeirsson, 

G. S. Friðriksson. 

Mrs. F. Swanson beindi þá þeim til- 
mælum til þingsins að ræðumenn gengu 
fram fyrir þingheim, er þeir flyttu mál 
sitt, í stað þess að standa við sæti sín. 
Eigi var um þetta nein samþykt gerð. 

Var þá nokkru fremur en hádegi, og 
sambykt að fresta fundi til kl. 2 síð- 
degis. 

Fundur hófst að nýju kl. 2.30 síðdegis. 
Fundargjörð síðasta fundar upplesin og 
viðtekin. 

t'tbrciðslumáli, er fyrst lá fyrir til um- 
ræðu var frestað sakir fjarveru nefndar- 
formanns. 

Voru þá teknar fyrir: Hagskýrslur 
Þjóðræknisdeildanna, Þær er þinginu 
höfðu verið sendar. 

Ragnar Stefánsson las upp svohljóð- 
andi kennslumálaskýrslu deildarinnar 
Frón: 

Skýrsla frá umferðakennurum Þjóð- 
ræknisdeildarinnar Frón, yfir islenzku 
kennslu barna hér I borg, yfir timabilin, 
15 nóv. 1929, er kenslan hófst til 15 des. 
1929, og frá 15. des. til loka febrúar 
mánaðar. 

Kenslunni verður haldið áfram til 
loka marzmánaðar 1930. Deildin Frón 
hefir eins og að undanförnu veitt þessu 
starfi forstöðu með fjárstyrk frá aðal- 
félaginu. 

Aðsókn að kennslu þessari og árang- 
ur hefir verið öllu betri en stundum á 
liðnum árum. Má til nefna, að bæði nú 
á þessum vetri, og á síðastl. ári efndi 
Frón til opinberrar samkepni milli barna 
í framsögn ísl. kvæða, og hefir það tek- 
ist mjög vel í bæði skiftin. 

Bendir þátttaka barna i þessum til- 
raunum og framkoma þeirra glögglega 
á vaxandi áhuga og kunnáttu í meðferð 
ísl. tungu. 


Er og í ráði, að lestrarsamkepni verði 
höfð að tilhlutun Fróns fyrir börn áður 
en kennslunni lýkur að þessu sinni. 

Hefir á undanförnum árum of lítið 
verið að þvi gert, að láta börn þau er 
notið hafa kennslu þessarar sýna opin- 
berlega hver árangur hefir af henni orðið. 

Hér með fylgja nöfn foreldra eða að- 
standenda, barnanna, er tekið hafa þátt 
í kennslunni á þessum vetri, og heimilis- 
fang. 

J. Mýrmann, 668 Alverstone St. 1. 

L. Oddson, 469 Simcoe St., 1. 

G. Stephenson, 795 McDermot Ave., 1 . 

K. Thorsteinsson, 799 Home St., 1. 

K. Stefánsson, 581 Alverstone St., 1. 
D. Jónasson, 591 Alverstone St., 3. 

H. Davíðsson, 594 Alverstone St., 1. 

S. Benjamínsson, 698 Banning St., 4. 

J. Gillies, 680 Banning St., 2. 

S. Pálmason, 654 Banning St., 1. 

T. Bjering, 550 Banning St., 1. 

W. Halldórsson, 568 Lipton St., 4. 

L. Kristjánsson, 1123 Ingersoll St., 3. 

K. Sigurðsson, 1023 Ingersoll St., 2. 

H. Johnson, 1023 Ingersoll St., 1. 

J. Kristjánsson, 788 Ingersoll St., 1. 

J. Gíslason, 715 Ingersoll St., 2. 

B. ólafsson, 1080 Sherburn St., 2. 

G. Eiríksson, 550 Garfield St., 1. 

G. Bjarnason, 903 Simcoe St., 3. 

Mrs. Johnstone, 489 Heatherington, 1. 
S. Gillies, 923 Warsaw, 1. 

Muirhead, 702 Banning St., 1. 

J. Bjarnason, 668 Alverstone St., 2. 

H. Gíslason, 967 Banning St., 3. 

H. S. Bardal, 894 Sherbrooke St., 3. 

J. Johnson, 6455 Elgin Ave., 2. 

Séra R. E. Kvaran, Ste. 20 Fensala 
Apts., 3. 

Mrs. T. Hansson, 244 Queenston St. 1. 
B. E. Johnson, 1016 Dominion St., 1. 

S. Thorsteinsson, 662 Simcoe St., 1. 
S. Stephensen, 684 Simcoe St., 1. 

K. Pétursson, Ste. 3 Ivanhoe Blk., 1. 
Mrs. Finnson, Ste. 1 Pandora Crt., 1. 
Dr. A. Blondal, 806 Victor St., 3. 

J. Hafliðason, 1242 Dominion St., 1. 
J. Árgeirsson, 567 Lipton St., 2. 

E. Félsted, 525 Dominion St., 5. 

H. Sveinsson, 498 Arlington St., 1. 

P. S. Pálsson, 1025 Dominion St., 1. 

A. S. Bardal, 62 Hawthorne Ave., 3. 



114 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Alls, 79 börn frá 42 Heimilum. 

Flest eru börn þessi á aldrinum frá 
5—12 ára. Þar af 15 fluglæs, 18 dável 
lesandi, og hin á mismunandi kunnáttu 
stigum. 

Laugardagsskóla höfum við undirrituð 
einnig haldið uppi á þessum vetri. — 
Hina klukkustund á hverjum laugardegi. 

Hafa þá kennslu sótt yfir 50 börn, 
en reglulega að meðaltali um 30. 

Næga kennslukrafta höfum við haft 
að þessu sinni frá fólki allmörgu, er af 
framúrskarandi góðfýsi hefir lagt fram 
tima sinn og krafta bæði nú og á undan- 
förnum árum. A það einróma þöka 
allra aðstandenda fyrir verk sín. 

Sýrsla þessi leggist fram með öðrum 
starfsskýrslum Fróns fyrir forseta og 
stjórnarnefnd aðalfélagsins á næsta árs- 
þingi. 

Virðingafylst, 

Ragnar Stefánsson, 

Jódís Sigurðsson. 

Forseti las þá skýrslu frá deildinni 
“Island” Brown: 

Brown, Man. feb. 14., 1930 

'Séra Jónas A. Sigurðsson, 

Selkirk, Man. 

Kæri vinur:— 

Þjóðræknisdeildin Island, að Brown 
P. O., Man., hafði 7 fundi á árinu 1929, 
hefðu orðið fleiri en vegna frosthörku 
og erviðra vega varð aðeins 1 fundur 
frá vetrarbyrjun til ársloka. Störf deild- 
arinnar hafa gengið vel á árinu sem leið, 
fundir verið skemtilegir oft og aðsókn 
að fundunum frekar góð. 

1 árslok 1929 voru félagslimir fullorðn- 
ir 33; unglingar 4; börn 14; alls 51. 4 
félagar hafa flutt burt og þar afleiðandi 
sagt sig úr deildinni, 1 nýr meðlimur 
gengið í deildina. 

Á ársfundi sem haldinn var í janúar 
1930 voru eftirfylgjandi kosnir í embætti: 
Jón B. Johnson, forseti; Jóhannes H. 
Hunfjörð, ritari; T. O. Sigurðsson, gjald- 
keri; Mrs. Th. J. Gíslason, fjármálarit- 
ari. 

Með vinsemd þinn einl. 

Thorsteinn J. Gíslason. 


Skýrsla deildarinnar “Harpa” Winni- 
pegosis var þá lesin af forseta. 

Skýrsla þjóðræknisdeildarinnar Hörpu 
Winnipegosis, Man. yfir árið 1929. 1 

gerðabókinni eru 3 fundir fyrir það ár. 
Aðalársfundur 8. apríl þessum fundi 
stýrði Ármann Björnsson í fjárveru for- 
seta. Á þessum fundi var gamla nefndin 
kosin öll að undanteknum G. F. Jónas- 
syni sem var varaforseti, enn þá fluttur 
til Winnipeg og búsettur þar; í það em- 
bætti var bróðir hans kosinn Snorri 
Jónasson, hann er einnig bókavörður 
deildarinnar. Á þessum fundi var kosin 
5 manna nefnd til að sjá um að 1 arð- 
berandi samkoma yrði haldin fyrir Þjóð- 
ræknisdeildina það ár. 

Annar lögmætur fundur var haldinn 
24. júní. Á þeim fundi var rætt um að 
fá Jón tónskáld Friðfinnsson hingað til 
að kenna unglingum söng. Nefndinni, er 
kosin var á ársfundi hafði ekkert orðið 
ágengt með störf sín í þágu deildarinn- 
ar, svo langt og þá var komið, hafði 
kvörnin Grotta malað grjót í staðinn fyr- 
ir gull. Varð þvi deildin að hætta við 
söngkensluna sökum efnaskorts, og féll 
svo það áhugamál i fölva. 

Þriðji fundur var haldinn 29. júlí. Á 
þeim fundi var staddur séra Jónas A. Sig- 
urðsson. Fjársöfnunarnefnd deildarinnar, 
sem hér að ofan er minst, hafði þá full- 
komnað starf sitt og haldið samkomu i 
samkomuhúsinu Rex hér í bænum; arður 
af henni var 28 dollarar að frádregnum 
kostnaði. Var sú upphæð gefin veikum 
manni, einum meðlim deildarinnar Hörpu. 

Þetta, sem hér að ofan er sagt, mun 
vera hið helzta af gerðum deildarinnar 
Hörpu á árinu 1929. 

Winnipegosis, 22. febr. 1930. 

F. Hjálmarsson, ritari. 

Hér fylgir afrit af kafla úr bréfi til 
forseta.um starfsemi þjóðræknisdeildar- 
innar Snæfell að Churchbridge, Sask. 

Deiidin Snæfell að Churchbridge, 
Sask. 

Aðalfundur 20. febr. 1930. Forseti 
Kristján Jónsson; ritari, Einar Sigurðs- 
son. Deildinni hefir vaxið fiskur um 



ELLEFTA ÁRSÞING 


115 


hrygg, fundir vel sóttir, bækur lesnar og 
nýjum bókum bætt í. Meðlimatala auk- 
ist. Gildir meðlimir nú 20, en til munu 
fleiri á bókum deildarinnar. Fjármál 
deildarinnar eru í góðu lagi. 

Svohljóðandi skýrslu deildarinnar Brú- 
in i Selkirk, las forseti: 

Skýrsla yfir árið 1929, Deildarinnar 
Brúin, Selkirk. 

Deild þessi telur nú 114 meðlimi, af 
þeim eru 101 fullorðnir og 13 unglingar 
og börn. 

9 starfsfundir og 4 skemtifundir hafa 
verið haldnir á árinu, og hafa meðlimir 
sýnt sérstaklega góðan áhuga fyrir ís- 
lenzku þjóðerni og öllum málum Þjóð- 
ræknisfélagsins. 75—80 unglingar nutu 
tilsagnar í íslenzkum söng á síðastliðn- 
um vetri, undir stjórn hr. Björgvins Guð- 
mundssonar . Alls voru æfingar 33. 10. 

maí síðastliðinn tók Björgvin 72 ung- 
linga með sér til Winnipeg og lét þá 
syngja þar á samkomu þau lög, sem 
hann hafði æft þá í. 

Nú í vetur hefir Björgvin verið feng- 
inn til að halda áfram starfi sínu við is- 
lenzka söngkenslu hér. 

1 haust er leið kom beiðni til deildar- 
innar frá hérlendri konu í Selkirk, þess 
efnis, að kenna dreng sem hún á, is- 
lenzku. Séra Jónas A. Sigurðsson bauðst 
góðfúslega til að kenna honum, og það 
án endurgjalds, og hefir þessi drengur 
verið til náms hjá séra Jónasi í vetur. 

Samkvæmt skýrslu féhirðis deildarinn- 
ar, þá eru inntektir og útgjöld á árinu 


sem hér fylgir: 

Inntektir: 

Ágóði af 5 samkomum .$259.78 

Iðgjöld . 91.55 

Tillag frá aðalfélaginu . 50.00 

Aðrar inntektir . 2.50 

1 sjóði frá fyrra ári . 26.97 


Alls .$430.80 

trtgjöld: 

Borgað B. Guðmundssyni .$201.00 

Húsaleiga . 53.00 

Kostnaður við samkomur . 49.95 

Meðlimagjöld . 48.40 

Annar kostnaður . 30.65 


Alls .$383.00 


1 sjóði 1. janúar 1930 .$ 47.80 

Th. S. Thorsteinsson skrifari. 

Hagskýrsla deildarinnar Iðunn, Leslie, 
fylgir: 

Arsskýrsla Þjóðræknisdeildarinnar 
Iðiuin, Leslie, Sask. 

Þjóðræknisdeildin Iðunn að Leslie hef- 
ir h aft 6 starfsfundi á síðastliðnu ári og 
svo stjórnarnefndarfundi. Staðið fyrir 
tveim ágætum prógram samkomum á ár- 
inu og veitt aðstoð við tvær aðrar sam- 
komur, er að þjóðræknismálum hafa lit- 
ið. Við bókasafn deildarinnar hafa bæzt 
á árinu 9 bindi í góðu bandi og auk þess 
hefir bókavörður á hendi talsvert af ó- 
bundnum tímaritum og öðrum góðum 
bókum, sem ekki verður lánað til af- 
lestrar, fyr en það hefir verið sett í 
gott band. 426 bindi hafa verið lánuð 
til aflestrar á árinu. 

Deildin eignaðist á þessu ári mjög 
fagurt málverk (baktjald) málað af hr. 
Hauki Sigbjörnssyni frá Leslie. Mynd- 
in er af Herðubreið á íslandi, einhverj- 
um þektasta, fegursta og jafnframt ein- 
kennilegasta fjallhnjúk landsins. Myndin 
hefir verið stórkostleg prýði fyrir sam- 
komuhús Lesliebæjar og kastað geðfeld- 
um blæ á allar þær samkomur, þar sem 
myndin hefir verið til sýnis. 

Meðlimatala fyrir síðastliðið ár var 
42 fullorðnir og 4 unglingar. Hefir með- 
limum fjölgað um 2 á þessu síðastliðna 
ári. 

Fjárhagsskýrsla deildarinnar sýnir, að 
umsetning hefir verið $290.00, en í sjóði 
hjá gjaidkera um áramót $17.00. 

Deildin hefir sýnt góðan áhuga fyrir 
öllum sönnum þjóðræknismálum, þó að 
efni og ástæður hafi hamlað framkvæmd- 
um í flestum þeirra. Eru hér í bygð 
eins og annarsstaðar of margir durtar, 
er vinna flestum félagsmálum skaða, ým- 
ist með aðgerðaleysi eða beinni andúð. 

B. Arnason, ritari. 

Hagsskýrsla deildarinnar Fjallkonan, 
Wynyard, Sask., fylgir: 

Hagskýrsla þjóðræknisdeildarinnar Fjall- 
konan, Wynyard, Sask. 

Deildin hefir starfað með líkum hætti 
og undanfarin ár. Meginstarfið hefir ver- 
















116 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ið fólgið í hinu árlega þjóðminningar há- 
tíðarhaldi, eða Islendingadeginum. Tókst 
hann prýðilega s.l. sumar, meðal annars 
sakir mikillar veðurbliðu og góðrar að- 
sóknar. Ársfundur var haldinn s.l. 1. 
nóvember, sem leiddi í ljós, að góðir og 
gildir félagar voru 57; tekjur $552.00, 
en útgjöld $425.00. Reglulegir fundir 
hafa verið haldnir 6, og verið haldnir 
fleiri, ef óvenjumikil fimbulfrost og fann- 
kyngi líðandi vetrar hefði eigi þráfald- 
lega hindrað samgöngur, er fundir voru 
auglýstir. Hins vegar liafa mun fleiri 
stjórnarnefndarfundir verið haldnir. 

Mörgum deildarmeðlimum svíður það 
sárt, að eigi reyndist unt að halda uppi 
ungmennasöngkenslu þetta starfsár. At- 
vinnuhættir bygðarinnar hafa árum sam 
an verið mjög örðugir, og aldrei fremur 
en nú. Hafa bygðarmenn sumir fyrir 
þær sakir að riokkru mist móðinn við 
kostnaðarsöm félagssamtök. En strax og 
úr greiðist, mun mönnum leika hugur á 
því, að koma á bæði söngkenslu og fram- 
sögn í íslenzkri tungu. Núverandi forseti 
er séra Carl J. Olson, og hefir hann sýnt 
mikinn áhuga í starfi sínu. 

Wynyard, 20. febr. 1930. 

Friðrik A. Friðriksson. 

Skógrælitarmálið var þá tekið til um- 
ræðu. Hafði dr. Sig. Júl. Jóhannesson 
framsögu í því máli, og las upp skýrslu 
milliþinganefndar, er svo hljóðar: 

Skýrsla skóggræðslunefndarinnar. 

Við undirritaðir, sem skipaðir vorum 
í nefnd á síðasta þingi Þjóðræknisfélags- 
ins, til þess að hafa skóggræðslumálið 
með höndum, gefum eftirfarandi skýrslu: 

1. Nefndin skifti þannig með sér verk- 
um, að Björn Magnússon var kosinn for- 
maður, og dr. Sig. Júl. Jóhannesson skrif- 
ari. 

2. Sex fundir voru haldnir á árinu, 

á heimili Björns Magnússonar, 1 á heim- 
ili Árna Eggertssonar, og 1 á heimili sr. 
Rúnólfs Marteinssonar. 

3. Nefndin gekst auk þessa fyrir, að 
almennur fundur var haldinn meðal Is- 
lendinga í Winnipeg; fór hann fram í 
Goodtemplarahúsinu. Þessi fundur var 
haldinn í því skyni að ræða málið. 


4. Skrifari nefndarinnar ritaði Sigur- 
jóni Péturssyni á íslandi, til þess að 
grenslast eftir, hver væri stefna og hverj- 
ar tillögur ungmennafélaganna heima um 
skóggræðslumálið — en það var árang- 
urslaust. 

5. Séra Rúnólfur Marteinsson gerði til 
raun til þess að fá aðstoð ensku kirkj 
unnar í sambandi við trúboða hennar i 
Norður-Canada; fanst honum þannig 
mundi verða kleift að fá útsæði með til- 
tölulega litlum kostnaði. Sú tilraun varð 
einnig árangurslaus. 

6. Porseti nefndarinnar hefir skrifað 
greinar um málið í bæði íslenzku viku- 
blöðin, til þess að reyna að vekja áhuga 
almennings á málinu og skýra það. 

Herra Björn Magnússon formaður 
nefndarinnar, kom fram með þá skoðun 
í byrjun ársins, að stoina þyrfti til fjár- 
söfnunar í þvi augnamiði að vinna að 
skóggræðslumálinu. Vildi hann að nefnd- 
in gengist fyrir því, að safna $10,000. 
Benti hann á að reyna mætti að fá 100 
manns til þess að gefa $10.00 á ári i 10 
ár; með því væri sjóðurinn fenginn. 

önnur tillaga hans var sú, að fá gerð- 
an hugmynda uppdrátt, af lendingu Leifs 
hepna, láta prenta hann og selja til á- 
góða fyrir skóggræðslusjóðinn. Bjóst 
hann við að fjöldi fólks af öllum þjóðum 
mundi kaupa slíka mynd. 

Þá lagði herra Björn Magnússon það 
einnig til, að nefndin gengist fyrir því, 
að ferðast yrði meðal fólks, bæði hér og 
heima til þess að vekja áhuga fyrir mál- 
inu — byrja þannig á því að rækta 
viljarætur í huga þjóðarinnar beggja 
megin hafsins, þessu máli til styrktar. 

Meirihluti nefndarinnar taldi vand- 
kvæði á því að koma þessum tillögum 
í framkvæmd — sérstaklega að því er 
fjársöfnunina snerti. Var það einkum til 
þess að ræða þessi mál, sem almenni 
fundurinn var boðaður; en áhugaleysi al- 
mennings kom þar greinilega í ljós; fund- 
inn sóttu aðeins örfáir, þótt þar ætti að 
gefa öllum kost á að ræða málið og koma 
með tillögur því viðvíkjandi; bæði þá og 
endrarnær hefir fólk yfirleitt látið sig 
málið litlu skifta. 

Þó skal það tekið fram, að síðastliðna 
mánuði hefir nokkur vakning átt sér sta? 



ELLEFTA ÁRSÞING 


117 


í þessu efni; sést það í því, að málið er 
meira rætt manna á meðal, og greinar 
hafa birzt í blöðunum því viðvíkjandi. 

Formaður nefndarinnar hefir fengið 
fjölda bréfa, bæði frá fólki hér í álfu og 
heima á Islandi. Lýsa þau bæði áhuga 
einstakra manna, og sýna, að ákveðin 
hreyfing á sér stað á íslandi til félag3- 
stofnunar, er það markmið hafi, að 
“klæða landið’’. 

Talsvert hefir verið sent til Islands af 
útsæði; en það hefir alt verið verk B. 
Magnússonar, sem byrjað hafði á því áð- 
ur en Þjóðræknisfélagið tók málið að 
sér og skipaði nefndina. Það getur því 
í raun réttri talist með störfum nefnd- 
arinnar. 

Að endingu leyfum vér oss að bera 
fram eftirfarandi tillögur: 

1. Að Þjóðræknisþingið taki málið til 
alvarlegrar umræðu, og reyni að finna 
ráð til þess að hrynda því sem fyrst 
til verulegra framkvæmda. 

2. Að stofnað verði til sambands milli 
vor og þess félags heima, sem verið er 
að undirbúa til skóggræðslustarfa. 

Winnipeg, 26. febr. 1930. 

Sig. Júl. Jóhannesson. 

J. P. Sólmundsson 
B. Magnússon 
Árni Eggertsson. 

Séra Guðmundur Árnason lagði til, að 
fela þriggja manna nefnd frekari íhugun 
skógræktarmálsins. G. S. Friðriksson 
studdi. Samþykt. Nefndin: Séra G. Árna- 
son, Ásg. Bjarnason, J. K. Jónasson. 

trtgáfumál Tímaritsins lá því næst 
fyrir. Séra R. E. Kvaran las upp svo 
hljóðandi álit hlutaðeigandi nefndar: 

Alit útgáfunefndar Tímaritsins. 

Nefndin lætur í ljós ánægju sina yfir 
starfrækslunni á síðasta ári með útgáfu 
Tímaritsins. Að vísu verður útgáfu- 
kostnaður nú með mesta móti, sökum 
þess að Tímaritið er að mun stærra en 
undanfarin ár. En hins vegar má sú 
stærð vera öllum félagsmönnum fagnað- 
arefni. Eins og kunnugt er, á félagið því 
láni að fagna að geta birt í Timariti 
sínu ritgerðir eftir ýmsa mikilhæfa fræði- 
menn á Islandi, og eru þær ritgerðir allar 
ritaðar i samhengi nokkuru, og tilefni 


þeirra er Alþingishátíðin væntanlega. Telj 
um vér áreiðanlegt, að félagsmönnum og 
Vestur-lslendingum í heild sinni þyki 
hinn mesti fengur að geta átt von á 
Tímaritinu í slíkum hátíðarbúningi á 
þessu ári. 

En önnur ástæða til þess að Tímaritið 
er stærra en venjulega, er sú, að mun 
meira er nú flutt í því af auglýsingum 
en nokkru sinni hefir áður verið. Mun 
andvirði auglýsinganna nema sem næst 
2900 dollurum. Telur nefndin skylt að 
þakka þeim mönnum, sem að þessu hafa 
unnið með svo miklum dugnaði. 

Á undanförnum þingum hefir nokkuru 
sinni verið um það rætt, að breyta til- 
högun á útgáfu Tímaritsins. Láta það 
komu út oftar en eitt sinn á ári, hafa 
í því sérstaka deild fyrir unglinga o. s. 
frv. Nefndinni er kunnugt um að stjóm- 
arnefndin hefir ekki getað tekið þær 
bendingar til greina á þessu ári með 
þvi að svo sérstaklega hefir staðið á 
með innihald ritsins, er þegar hefir verið 
gert grein fyrir. En hinsvegar viljum 
vér og eigi heldur ráða til slíkra breytinga 
á næstu árum. Valda því auglýsing- 
arnar,sem eru aðal tekjulind félagsins. 
Þá er og einnig von um að ráðin verði 
bót á þörfinni fyrir unglingariti á annan 
hátt, sem vér hyggjum að gert verði 
grein fyrir í sambandi við annað þing- 
mál. 

Jafnframt því sem nefndin leggur til 
að útgáfunni verði hagað líkt og að 
undanförnu, vill hún láta hér í ljósi þá 
ósk sína, að tekið verði upp aftur að 
rita drög að sögu Islendinga hér í álfu, 
sem svo ágætlega var hafin af hálfu 
ritstjórans, er nú hefir legið niðri um 
hríð. 

Að endingu leggur nefndin til að þing- 
ið ráði sama ritstjóra til næsta árs og 
með sömu kjörum og að undanförnu. 

Á þingi Þjóðræknisfélagsins, 26. febrú- 
ar, 1930. 

Ragnar E. Kvaran 
R. Arnason, 

Arni Eggertson. 

Séra F. A. Friðriksson lagði til, að 
nefndarálitið væri samþykt, eins og það 
lægi fyrir. Th. J. Gislason studdi. Sam- 
þykt með öllum greiddum atkvæðum. 



118 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Heimfararmálið var þá tekið fyrir. For- 
maður heimfararnefndar, Jón J. Bíldfell, 
ávarpaði þingið. Lýsti hann störfum 
nefdarinnar heimförinni til undirbúnings, 
þýðingum á fyrnefndum ritgerðum “að 
heiman”; þátttöku Islendinga í ferðinni 
heim, og þjóðræknisgildi þeirrar þátt- 
töku. 

Séra R. E. Kvaran lýsti þá enn að 
nokkru störfum nefndarinnar, með sér- 
stöku tilliti til þess, er hún hefði fengið 
áorkað við canadisk stjórnarvöld, i þá 
átt að þau sæmdu ísland í sambandi við 
1000 ára hátíð Alþingis. 

Asg. Bjarnason gerði fyrirspurn til 
formanns nefndarinnar — hvort nefndin 
hefði gert nokkrar ráðstafanir í þá átt, 
að fá íslenzk skáld vestan hafs til þess, 
að yrkja hátíðaljóð til Islands? Kvað 
formaður nefndina hafa þetta mál á 
starfsskrá sinni. Fyrirspyrjandi hvatti 
til skjótra athafna í því efni. Forseti 
upplýsti að innan Heimfararnefndarinnar 
væri sérnefnd er annaðist þetta mál. 

Séra J. P. Sólmundsson lagði til að 
skýrsla Heimfararnefndar væri viðtekin. 
G. S. Friðriksson studdi. 

Arnljótur B. Olson beindi þá þeirri 
fyrirspurn til formanns hve margir hefðu 
þegar skrifað sig á heimfararlista nefnd- 
arinnar. 

Séra G. Árnason áréttaði þá fyrir- 
spurn. 

Svaraði J. J. Bíldfell á þá leið, að um 
300 manns væri staðráðið til heimfarar; 
250 manns hefðu þegar borgað fargjald, 
að nokkru, eða öllu allt íslenzkt fólk, 
að fráteknum 8 manns. 

Var þá gengið til atkvæða um fyrir- 
liggjandi tillögu og hún samþykt með 
öllum greiddum atkvæðum. 

B. B. Olson bar þá fram þá tillögu, að 
þingið greiddi Heimfararnefndinni þakk- 
ar atkvæði fyrir frábæran dugnað og 
drengilega baráttu á liðnu starfsári. Var 
tillögunni fagnað með því menn risu úr 
sætum með dynjandi lófaklappi. 

J. J. Bildfell þakkaði fyrir nefndarinn- 
ar hönd. 

Næsta mál: Skýrsla embættismanna. 

Árni Eggertsson hafði framsögu um 
fjárhagsskýrslu, er síðan var útbýtt til 
þingmanna. 


Séra G. Árnason lagði til að skýrslan 
væri viðtekin. Séra Fr. A. Friðriksson 
studdi. 

Séra J. P. Sólmundsson gerði þá at- 
hugasemd að eigi skyldi lesa prentaða 
skýrslu. Leit ennfremur svo á, að 
stjórnarnefnd hefði getað komið við 
meiri sparnaði en skýrslan bæri vott 
um, og benti i því sambandi á veizlu- 
höldin. 

Yfirskoðunarmaður, B. B. Olson gaf 
þá skýringu, að sakir marghliða undir- 
búnings að hinni miklu hátíð á Islandi 
á komandi sumar, hefði á þessu liðna 
starfsári verið meiri þörf risnu fjár en 
ella. 

Björn Magnússon, forgöngumaður skóg- 
ræktarmálsins, gaf í skyn andúð sína 4 
fyrgreindum veizluhöldum og gerði 
fyrirspurn um ástæðu þeirra og til- 
högun. 

A. B. Olson varpaði þá þeirri fyrir- 
spurn á þingið, hverjar væru orðnar at- 
gerðir stjórnarnefndar í þágu Ingólfs 
Ingólfssonar ? 

Áður því yrði svarað hafði B. Magnús- 
son ítrekað fyrirspurn sína um veizlurn- 
ar. 

Bað forseti þá Árna Eggertson að 
skipa forsæti, um stund, og tók sjálfur 
til máls. Lýsti hann ítarlega tilefnum 
veizluhaldanna. Að loknu varaði hann 
félagsmenn við því, að þreyta embættis- 
menn sína á smá smygli. 

Séra J. P. Sólmundsson kvað stjórnar- 
nefnd hafa sniðgengið fyrirmæli síðasta 
þings um útgáfu erindis þess, er hann 
þá hafði flutt; hefði nefndin talið sig 
gera það af sparnaðarástæðum; réttlátt 
hefði þá og verið að spara til veizlu- 
haldanna. 

Árni Eggertson gerði þá enn gaum- 
gæfilega grein fyrir veizluhöldunum, — 
hversvegna þau hefðu borið að, og því 
ógerningur stundum að ná til alls al- 
mennings. 

Rósm. Árnason kvað nú Manitobamenn 
hafa jagast nógu lengi. Þótti það vel 
mælt og var tafarlaust gengið til at- 
kvæða, og fyrirliggjandi tillaga sam- 
þykt með öllum greiddum atkv. gegn 1. 

A. B. Olson spurðist fyrir um skýrslu 
skrifara félagsins. Forseti kvað skrifara 



ELLEFTA ÁRSÞING 


119 


og fleiri fjarverandi: Bráðabyrgðar- 
skrifarinn yrði ekki krafinn um skýrslu. 
Eigi hefði heldur verið til siðs til þessa, 
að þingin krefðust skrifara skýrslu. 

Var nú degi tekið að halla og samþykt. 
að fresta fundi til kl. 10, árdegis, næsta 
dags. 

Þingstörf hófust að nýju að morgni 
næsta dags, fimtudaginn 27. feb. kl. 10.30, 
sama stað. 

Fundargerð síðasta fundar upplesin og 
samþykt. 

Flutti forseti þinginu kveðju Árna. 
Pálssonar bókavarðar, er komið hafði 
til bæjarins árla um morguninn úr ferð 
sinni vestur um Sléttufylkin. 

Fræðsluniál voru að þessu sinni fyrsta 
mál á dagskrá. Séra R. E. Kvaran las 
upp skýrslu milliþinganefndar, er fylgir: 

Skilagrein Milliþinganefndar 

Nefnd þessi sem hér skilar af sér 
störfum, var arfþegi annarar milliþinga- 
nefndar, sem borið hafði inn á þingið all 
víðtækar tillögur um ráðstafanir til þess 
að örfa árangur af fræðslumálum um 
íslenzk efni. Þessar tillögur höfðu flestar 
verið samþyktar og hinni nýju milli- 
þinganefnd falið að sjá um framkvæmdir 
þeirra. 

En er nefndin tók að skygnast veru- 
lega inn í verkefni sitt varð henni tvent 
Ijóst frá upphafi. Fyrst það, að hún 
var sjálf svo skipuð, að meðlimir hennar 
áttu næsta erfitt með að vinna saman 
sökum þess hvernig lífsstörfum þeim 
yfirleitt er háttað. Sumir nefndarmenn- 
irnir hafa verið bundnir mjög mikið við 
störf utanbæjar og stundum orðið að 
dvelja langvistum í mikilli fjarlægð. 
Hitt atriðið var, að flestum af fyrir • 
mælum þeim, sem lögð höfðu verið fyrir 
hana, var svo háttað, að þeim varð naum- 
ast i framkvæmd komið án allmikilla 
fjárútláta. En fé hafði nefndin ekki í 
höndum til starfrækslu. Varð því niður- 
staðan sú, þegar í upphafi, að bezt mundi 
vera að einangra sig um eitthvert sér- 
stakt atriði, sem þá yrði ekki undir 
höfuð lagst að sinna. Var til þess valið 
ákvæðið um að stuðla að samkepni í 


framsögn á íslenzku máli. Hefir hr. 
Bergþór E. Johnson haft það mál með 
höndum að mestu. Hefir hann staðið i 
sambandi við menn víðsvegar um ís- 
lenzkar bygðir um þetta mál og hefir 
það borið lofsamlegan árangur þegar 
þess er gætt að þetta er einungis upphaf 
þess starfs, er hann hefir ákveðið að 
verja í þessa átt. Hafa þegar farið fram 
nokkur mót í heimabygðum, þar sem 
unglingar hafa keppt í þessu efni, en 
sigurvegarar síðan mætt hér í Winnipeg 
til þess að leiða hér saman hesta sína. 
En úrslitakepni um gullpening samkepn- 
innar fór, eins og kunnugt er, fram i 
gærkvöldi hér á þingstaðnum. 

Annað atriði, sem nefndinni lék nokkur 
hugur á að fá komið í framkvæmd, var 
útgáfa á riti við hæfi barna og unglinga 
á íslenzku. Eins og kunnugt er, hafa 
ýmsir mætir menn félagsins áhuga fyrir 
þessu, en niðurstaða nefndarinnar við i- 
hugun málsins var sú, að betra fyrir- 
komulag, en að félagið sjálft réðist í slíka 
útgáfu, væri hitt, að fá einhvern ein- 
stakan mann til þess að taka þetta að 
sér að öllu leyti, en veita honum síðan 
hjálp, er um semdist milli hans og 
félagsstjórnarinnar. Var fyrst leitað hóf- 
anna hjá nefndarmönnum sjálfum, hvort 
þeir mundu vilja taka þetta að sér, og 
er nefndarmenn komust að því, að svo 
ágætur maður sem hr. Bergþór E. John- 
son afsegði ekki mcð öllu að taka þetta 
að sér upp á eigin reikning, þá virtist 
henni ekki rétt að gera neitt frekar i 
málinu fyr en útséð væri um, hvort úr 
þessu gæti orðið. Vill nefndin mæla 
með því eindregið við væntanlega stjórn- 
arnefnd, að hún geri sem fyrst, að loknu 
þingi, gangskör að því að fá endanlega 
vitneskju um það hvort þessi maður 
vilji takast þetta verk á hendur. Takist 
það ekki, mælir nefndin með að farið 
verði eftir fyrirmælum síðasta þings um 
þetta mál. 

Að öðru leyti litur nefndin svo á, sem 
nefndarálit það, sem samþykt var S 
fyrra sé frekar vegabeinari um næstu 
ár, en að ætlast hefði mátt til að fyrir- 
mælum yrði öllum hrundið í fram- 
kvæmd á einu ári. Leyfir hún sér því, að 
hvetja hina nýju stjórnarnefnd til þess 



120 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


að hafa sérstaka hliðsjón af þeim tillög- 
um á næsta ári, með því að þær sén 
fiestar verðar góðra gjalda og skýr átta- 
viti framtíðarinnar. 

B. E. Johnson, 

R. Marteinsson, 

Ragnar E. Kvaran, 

J. P. Sólmundsson, 

S. Halldórs frá Höfnum. 

Asg. Bjarnason lagði til að þingið við- 
tæki skýrsluna eins og hún hafði verið 
lesin. G. S. Friðriksson studdi. Samþykt. 

Varð þá hlé nokkurt á störfum, þar 
eð nefndarálit voru ekki tilbúin. 

Árni Eggertson tók þá til máls; hvatti 
menn til þess að skrifa nöfn sín, og 
skylduliðs síns i “Selskinnu”; bókin væri 
til staðar á þinginu; annars milli þinga 
væri hún í vörslum O. S. Thorgeirssonar. 

Séra J. P. Sólmundsson vakti máls 
á því, hve brýn nauðsyn bæri til þess, 
að ráðist yrði sem fyrst í ítarlegt al- 
mennt manntal meðal tslendinga í Vest- 
urheimi, og hefði Þjóðræknisfélagið auð- 
vitað fyrstu skyldu í því efni. Og ef 
nafnskriftir i “Selskinnu” væri heppileg 
aðferð til þess, þá væri það, með öðru 
nóg tilefni til að greiða götu hennar sem 
víðast. 

B. B. Olson kvað ótækt, að bókin, lægi 
geymd og gleymd I Winnipeg, tímum 
saman, þyrfti að koma henni í umferð 
um sveitir Islendinga, og beina stöðu- 
lega athygli almennings að henni, í blöð- 
um og á annan hátt. 

G. M. Bjarnasan taldi best fara á þvi 
að áhuginn i þessu máli yrði fyrst 
prófaður á Winnipeg-tslendingum þannig 
að “Selskinna” væri fyrst komið í um- 
ferð í Winnipeg, á einhvern hátt, og síð- 
an send um sveitir út. 

Ásg. Bjarnason kvað heppilegt að fela 
manni þeim er væntanlega yrði kosinn 
til fylgdar við Árna Pálsson á fyrirlestr- 
arferðum hans, að taka “Selskinnu” með 
sér, og safna nafnaskriftum í sambandi 
við fyrirlestrahöldin. 

Árni Eggertson bað menn vel að at- 
huga það, að tilgangur bókarinnar væri 
ekki sá einn, að safna fé, heldur og 
sögulegum og menningarlegum verðmæt- 


um, t. d. eiginhandar nafnskriftum, o. 
s. frv. 

Ásg. Bjarnason lagði til að forseti 
skipaði 3 manna nefnd til þess að íhuga 
og gera tillögur um Selskinnu málið. 
Tillagan ekki studd. 

Th. J. Gíslason lagði það til að vætanlegri 
stjórnarnefnd yrði falið að sjá um send- 
ingu bókarinnar út um íslenzkar sveitir. 
B. B. Olson studdi. 

Séra J. P. Sólmundsson áleit tillögu 
Ásg. Bjarnasonar heppilegri. 

Björgvin Guðmundsson benti á að 
heppilegt gæti verið að leita fyrir sér 
úti um sveitir um loforð um nafnskriftir 
í “Selskinnu,” áður en hún yrði send i 
umferð. 

Var þá beðið um atkvæði, og tillaga 
Th. J. Gíslasonar samþykt. 

Árni Eggertson hóf þá máls á því, að 
Þjóðræknisfélagið ætti að vera löggilt. 
Kvað bæði Heimferðarnefnd og stjórn- 
arnefnd félagsins hafa rekið sig á örðug- 
leika síðastliðið ár, er stöfuðu af vöntun 
löggildingar. 

B. B. Olson tók í sama streng. Kvað 
félagið t. d. réttlaust gagnvart viðskifta- 
mönnum sinum og skuldnautum, eins 
lengi og það væri ólöggilt. 

Forseti benti á að mál þetta yrði að 
taka fyrir undir nýjum málum, og lagi 
þvi ekki löglega fyrir þinginu nema 
samþykt væri að taka það á dagskrá. 
Árni Eggertson lagði til að löggildingar- 
málið væri tekið á dagskrá. Mrs. R. 
Daviðsson studdi, en forseti varð þess 
eigi var, og spurði eftir stuðningu. Séra 
J. P. Sólmundsson bað þá um orðið, en 
forseti ítrekaði fyrirspurn sina. Bar 
þetta allt að í einni svipan, og varð, nú 
þrátt nokkurt um fundarsköp. Skaut. 
forseti máli sinu til þingsins, og fylgdi 
honum meiri hluti að málum. Var svo 
tillaga A. Eggertssonar samþykt. 

Guðrún Friðriksson lagði til að fresta 
löggildingar málinu þangað til eftir há- 
degi. Ári Magnússon studdi. Breyting- 
artillaga kom frá B. B. Olson að skipa 
nefnd í málið. Kristján Pálsson studdi. 
Var breytingartillagan samþykt. Nefnd- 
in: Árni Eggertson, Guðrún Friðriksson, 
Ó. S. Thorgeirsson. 



ELLEFTA ÁRSÞING 


121 


Næsta mál á dagskrá: íþróttamálið. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum tók þá 
tii máls fyrir hönd nýstofnaðs íslenzks 
íþróttafélags í Winnipeg, er nefnir sig 
“Falcon Athletic and Recreation Associa- 
tion” (Iþróttafélagið Fálkinn). Bað 
ræðumaður þingheim og alla Islendinga 
nær og fjær að leggja þessu íþróttafélagi 
það lið, er unt væri. tslenzku íþrótta- 
mennirnir ættu við örðugleika að etja, 
en fyrir frábæran áhuga vissra manna 
væri enn haldið í horfi um þetta góða 
og nytsama máefni. 

Guðjón S. Friðriksson lýsti að nokkru 
íþróttaviðleitni Selkirk-lslendinga. Taldi 
hana hafa lent mest í hnefaleikjum. 
og þótti ræðumanni það ófögur íþrótt. 

Sigfús Halldórs taldi hnefaleika hafa 
nokkuð til síns ágætis, og gerði saman- 
burð á þeim og ýmsum öðrum íþrótí- 
um, er sætttu almennri lýðhylli. Ann- 
ars, áleit hann að sjálfsagt væri að 
Þjóðræknisfélagið veitti íþróttafélaginu 
hjálp, er því væri unt, án þess að gjöra 
nokkra takmörkun á verksviði félagsins 
að skilyrði. B. B. Olson hélt fram sömu 
skoðun. 

Ásg. Bjarnason lagði til að skipuð yrði 
5 manna nefnd í íþróttamálið. Th. J. 
Gíslason studdi. Samþykt. Nefndin: Ari 
G. Magnússon, S. Halldórs frá Höfnum, 
C. Thorláksson, Thorsteinn Oliver, Ragn- 
ar Stefánsson. 

Þvínæst samþykt að fresta þingstörf- 
um til kl. 2 síðdegis. 

Fundur var aftur settur kl. 2.30 e. h. 
Fundargerð síðasta fundar upplesin og 
samþykt. 

Húsnæðis- og bókasafnsmál kom fyrst 
á dagskrá. Alit þingnefndar var lagt 
fram, en þótti eigi nógu víðtækt, og var 
vísað aftur til nefndarinnar, samkvæmt 
tillögu A. Eggertsonar, studdri af Þórði 
Bjarnasyni. 

Nefndarálit skóggræðslumálsins lá því- 
næst fyrir til umræðu. Fer það hér á 
eftir: 

Nefndarskýrsla í skóggræðslumálinu 

Við undirritaðir, sem skipaðir vorum 
í nefnd til þess að íhuga skóggræðslu- 


málið svo nefnda, leyfum okkur að 
leggja fram eftirfylgjandi skýrslu: 

Eftir að hafa íhugað nákvæmlega 
skýrslu milliþinganefndar í því máli, 
finst okkur einsætt, að almennur á- 
hugi Islendinga hér vestra fyrir skóg- 
græðslu á Islandi sé hvergi nærri 
eins mikill og æskilegt væri og helzti 
forgöngumaður þess hér vestra hefir 
eflaust gert sér vonir um. Einn almenn- 
ur fundur, sem haldinn hefir verið hér 
í Winnipeg til að ræða málið á siðastlið- 
nu ári, virðist hafa verið mjög illa sótt- 
ur. Þó bendir nefndin á að ýmsir hæði 
hér og heima hafi haft bréfaskifti við 
formann milliþinganefndarinnarj, hr. 
Björn Magnússon um þetta mál, sem 
sýni að nokkrir menn beri málið mjög 
fyrir brjósti. 

Af þessum ástæðum teljum við líklegt, 
að málið sé bezt komið i höndum þeirra 
manna, sem hafa áhuga á því, og að 
Þjóðræknisfélagið geti naumast annað 
gert en að veita þeim stuðning eftir 
því sem það sér sér fært. Viljum við 
því leggja fyrir þingið eftirfarandi til - 
lögur: 

I. Að stofnað verði til sambands 
milli vor og þeirra mann heima á Islandi 
sem með höndum hafa undirbúning að 
skóggræðslustörfum (sbr. 2. tillögulið 
milliþinganef ndar). 

II. Stjórnarnefnd félagsins feli ein- 
hverjum manni eða mönnum, sem til Is- 
lands fara á næsta sumri, að kynna 
sér viðhorf málsins þar heima, eins 
rækilega og unt er, einkanlega, með það 
fyrir augum, að fá álit sérfróðra manna 
á þvi, hvaða trjátegundir héðan að vest- 
an muni bezt þrífast í íslenzkri mold og 
einnig það hvaða samvinnu mætti vænta 
bæði frá einstökum mönnum og félög- 
um, ef Þjóðræknisfélagið sæi sér fært 
að taka málið að einhverju leyti að sér 
framvegis. 

III. Að tilraun sé gerð af hálfu stjórn- 
arnefndar félagsins til þess að útvega 
ókeypis frá búnaðarmála- og skóg- 
ræktardeildum fylkisins og Canada 
stjórnarinnar fræ, sem flutt verði til 
Islands á næsta sumri og gefið þeim, sem 
viija gera tilraunir með að sá því þar 
heima. Ennfremur að allar mögulegar 



122 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


upplýsingar séu fengnar um meðferð 
plantanna og vaxtarskilyrði þeirra. 

IV. Nefndin ræður stjórnarnefndinni 
að nota aðstoð hr. Björns Magnússonar 
í þessu máli, sem hún telur sjálfsagt að 
verði fúslega í té látin. Hefir hann 
sýnt mestan áhuga allra manna í þessu 
efri og er málinu kunnugastur hér vestra, 
og finst því nefndinni að hann eigi skil- 
ið alian þann stuðning, sem félagið getur 
látið honum í té, án þess þó að það 
bindi sér byrðar, sem það gæti ekki 
risið undir. 

Winnipeg, 27. febrúar, 1930. 

Virðingarfylst, 

G. Arnason, 

A. Bjarnason, 

J. K. Jónasson. 

B. B. Olson lagði til, Sigurður Bald- 
vinsson studdi, að ræða nafndarálitið iið' 
fyrir lið. Samþykt. 

1 . liður samþyktur umræðulaust. 

2 . liður var samþyktur með öllum 
greiddum atkvæðum gegn einu. Til máls 
tóku B. Magnússon, Mrs. Fr. Swanson, 
séra G. Arnason. 

3 . liður samþyktur með öllum greidd- 
um atkvæðum. Til máls tóku séra J. P. 
Sólmundsson, A. Eggertson, séra G. 
Arnason og B. Finnsson. er mælti með 
því að milliþinganefndin væri endur- 
kosin og veitt ríflegt fé til starfsemi 
sinnar. 

Um 4. lið tók til máls B. Magnússon. 
Séra Fr. A. Friðriksson iagði til að lið- 
urinn væri samþyktur. Séra R. E. Kvar- 
an studdi. Samþykt. Nefndarálit síðan 
í heild samþykt. 

Þá las séra R. E. Kvaran eftirfarandi 
skýrslu nefndarinnar, er fjalla skyldi um 
samvinnumálið: 

Alit samvinnunefndarinnar. 

Nefndin fagnar því hversu mikið hefir 
verið um samvinnu á þessu ári milli 
félags vors og ýmsra mætra manna á 
tslandi, og lætur í Ijós þá von sína, að 
þetta verði aðeins upphaf á nánara sam- 
starfi en verið hefir undanfarið. 

Fyrst og fremst vill þá nefndin láta í 
ljós þakklæti sitt til landsstjórnarinnar 
á íslandi og Hátíðarnefndar Alþingis 


sem hvorttveggja hafa kostað kapps 
um að greiða fyrir væntanlegum heim- 
farendum á margvíslegan hátt. Eins og 
kunnugt er hefir Vestur-lslendingum 
verið boðinn landsspítalinn til afnota 
meðan dvalið verði i Reykjavík, og eru 
þau afnot með öllu endurgjaldslaus frá 
forráðamannanna hálfu. Þetta er þvi 
mikilsverðara, sem nú hafa borist af því 
sannar fregnir, að því nær muni óger- 
legt að fá húsnæði í einkahíbýlum eða á 
gistihúsum meðan á hátíðinni stendur. 
Hafa oss borist þær fregnir að nær að 
segja hvert hús muni fullskipað af gest- 
um, er þegar hafa trygt sér rúm. En 
oss dylst ekki að þessi kurteisi lands- 
stjórnarinnar og forráðamanna spítalans 
því þakklætisverðari sem kunnugt 
er að frágangi á byggingunni, hefir verið 
hraðað fram úr áætlun og mikið fé 
verði lagt fram til þess að unt yrði 
að veita Vestur-íslendingum þessi hlunn- 
indi. 

Þá vill nefndin ennfremur láta i ljós 
þakklæti sitt fyrir þá kurteisisráðstöfun 
frá hendi landsstjórnarinnar á Islandi 
að gera einum af embættismönnum sín- 
um kleift að ganga frá starfi sínu til 
þess að heimsækja oss og flytja oss 
kveðjur og þjóðrækilega uppörvun frá 
Islandi. Fagnar nefndin komu hr. Arna 
Pálssonar og vonar að honum verði svo 
tekið i íslenzkum bygðum sem svo 
mætur gestur á skilið. 

Vestur-islenzkum almenningi er kunn- 
ugt um að íslenzkir fræðimenn hafa 
brugðist mæta vel við tilmælum frá 
Þjóðræknisfélagsmönnum um samning 
á fræðimannlegum ritgerðum um íslenzka 
menningu að fornu og nýju, er ætlast er 
til að komi fyrir sjónir manna á enskri 
tungu, jafnframt þvi sem Tímarit félags- 
ins birtir nú flestar þeirra á íslenzku, 
Hefir Háskólaráðið á Islandi tilnefnt 
rithöfundana. Er nefndinni mjög mikið 
áhugamál, að þetta reynist aðeins byrjun 
á bókmentalegri samvinnu milli vor og 
heimaþjóðarinnar. 

En vottur um að sú von sé ekki ein- 
göngu á draumórum reist er sú stað- 
reynd að tveir rithöfundar á Islandi eru 
nú að taka saman bók, sýnisbók rithöf- 
undastarfsemi Vestur-Islendinga sem gef- 



ELLEFTA ÁRSÞING 


123 


in er út í tilefni af heimkomu Vestur- 
Islendinga. 

Nefndin hefir ríka tilfinningu fyrir þvi 
að ekki sé sæmilegt að ekki sé kvittað 
fyrir þessu kurteisi alla með öðru en 
orðum einum. Og veröur þá fyrst fyrir 
oss það mál, sem nú um skeið hefir 
verið á döfinni með oss, en því miður 
hafa minni aðgerðir verið með en æskí 
legt hefði verið. Vér eigum við ‘‘Sel- 
skinnu” Stúdentaráðsins. Tækist að 
hleypa skriði á innritanir manna í bók 
ina, væri tvent gert í sama svip: Létt 
fyrir Stúdentagarðinum, og Vestur-Isl. 
gætu trygt sér herbergi fyrir efnismenn 
úr þeirra hóp, er stunda vildu nám — 
t. d. norrænu — á Islandi. Væntir 
nefndin þess, að væntanleg stjórnarnefnd 
leiti að hentugum vegi til þess að fá 
þessu hrundið í framkvæmd. Og í því 
sambandi vildum vér benda á, að mjög 
vel ætti við að þeir menn, sem yrðu í 
förum með hr. Árna Pálssyni um íslenzk- 
ar bygðir tækju Selskinnu með sér og 
vektu athygli almennings á henni. 

En að endingu vill nefndin bera fram 
tillögu þess efnis, að stjórnarnefndin 
hlutist til um að fenginn verði maður 
eða menn á komandi sumri til þess að 
ferðast um bygðir á íslandi til þess að 
flytja þar erindi um Islendinga í Vestur- 
heimi, og sérstakiega vekja athygli á 
gagnkvæmri nauðsyn hins nánasta sam- 
bands meðal heimaþjóðarinnar og vor. 

Á þingi Þjóðræknisfélagsins 27. febrúar 
1930. 

Kagnar E. Kvaran, 

Guðjón S. Friðriksson, 
Kúnólfur Marteinsson, 
Ölafur S. Thorgeirsson, 
Friðrik A. Friðriksson. 

Ásg. Bjarnason lagði til, séra G. Árna- 
son studdi, að nefndarálitið væri rætt 
lið fyrir lið. Breytingartillaga frá B. B. 
Olson, að viðtaka þegar nefndarálitið í 
heild. Guðrún Friðriksson studdi. Breyt- 
ingartill. samþykt. 

Séra G. Árnason tók þá til máls um 
samvinnumálin. Dvaldi hann einkum við 
útgáfu vestur-íslenzku úrvalsljóðanna, er 
segir frá í greinargerð nefndarinnar. 
Taldi ræðumaður að slík útgáfa hlyci 


að verða Islendingum vestanhafs hið 
mesta fagnaðarefni, og öflugur sam- 
bandsþáttur yfir hafið. 

Skilagrein útbreiðslumálanefndar var 
því næst lesin af J. J. Bíldfell: 

“Herra forseti:— 

Nefnd sú, er sett var, til þess að íhuga 
útbreiðslumál Þjóðræknisfélagsins leyfir 
sér að benda á eftirfarandi: 

1 . Alla áherzlu ber að leggja á fjölgun 
meðlima félagsins meðal hinna eldri Is- 
lendinga vestan hafs, en þó einkum meðal 
hinna yngri. Felur þingið framkvæmd- 
arnefnd félagsins að leggja sem ákveðn- 
asta rækt við það mál. 

2. Þingið ályktar að lýsa sérstakri 
ánægju sinni yfir tilraunum þeim er 
gerðar hafa verið til þess, að fá ung- 
menni til þess að taka þátt í framsögn 
á bundnu og óbundnu íslenzku máli,— 
og vill tjá því fólki, er hóf þær tilraunir 
og vann þau störf hinar beztu þakkir. 

3. Þinginu er ennfremur ánægja að 
votta þakkir sínar öllum þeim, sem á einn 
eða annan hátt hafa stutt að íslenzkri 
ungmennakenslu, — og treystir því að 
bygðir vorar leggi framvegis af fremsta 
megni rækt við þetta merka og fjöl- 
hliða menningarmál. 

4. Þjóðræknisfélagið hlutist til um 
það, að komið sé á samkepni í framsögn 
i sem allra flestum bygðum Islendinga. 

5. Þátttakendur skulu flokkaðir í 
tvennt — upp til 12 ára og frá 12—13 
ára. Þar sem Þjóðræknisdeildir eru sjái 
stjórnarnefndir þeirra um val á fram- 
sagnarefnum og annan undirbúning. 
Þar sem ekki eru deildir, útvegi fram- 
kvæmdarnefnd Þjóðræknisfélagsins mena 
til þess, að hafa þau störf með höndum. 

6 . I hverri bygð séu tvær medalíur 
veittar þeim tveim unglingum í hvorum 
flokk, er bezt leysa hlutverk sitt af 
hendi, og sé önnur medalían úr málm- 
blendingi (bronze), hin úr silfri. 

7. Stofnað sé til árlegrar framsagnar 
samkepni í sambandi við ársþing Þjóð- 
ræknisfélagsins í Winnipeg, milli allra 
þeirra ungmenna, er silfurmedalíu hafa 
hlotið, og sé þar gullmedalía veitt þeim, 
er fram úr skarar á þeirri samkomu 



124 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


séu samskot tekin, upp i ferðakost- 
nað þeirra ungmenna er örðugt ættu 
með að kosta ferð sina til Winnipeg, 
en það sem inn kæmi umfram þann 
kostnað leggist í sjóð, sem helgaður sé 
þessu málefni. Ráðið er og til slíkra 
samskota, í heimabygðura ungmenna. 

8. Þjóðræknisfélagið leggi allar med- 
alíur til ókeypis og sjái ungmennum þeim 
er keppa í sambandi við þingið fyrir ó- 
keypis verustað, þegar þess væri þörf, 
á meðan þingið stendur yfir. 

9. Stjórnarnefnd félagsins sé falið að 
sjá um, á þann hátt, sem henni finnst 
við eiga, að, hinn stórmerki viðburður 
í sögu íslenzku þjóðarinnar, þúsund ára 
minningarhátíð Alþingis verði hagnýttur 
til þjóðræknisþroska í íslenzkum bygð- 
um hér vestra, — þannig að fólki því, 
sem ekki á þess kost að fara til íslands 
á komandi sumri, verði gefið tækifæri 
að kynnast því, sem fram fer á hátíðinni, 
svo og sjálfum kjarna hennar. 

10. Þingið heimili stjórnarnefndinni. 
að verja, á næsta starfsári, alt að 
$250.00 til útbreiðslumála. 

Dóra Benson, 

Thorst. J. Gíslason, 

J. J. Bíldfell. 

Séra G. Árnason lagði til að nefndar- 
álitið væri rætt lið fyrir lið. Samþykt. 

1.—3. liður samþyktir umræðulaust. 

1 sambandi við 4. lið lýsti Guðrún 
Friðriksson margra ára framsagnarstarf- 
semi Islendinga í Winnipegosis; fór enn- 
fremur nokkrum orðum um félagslíf og 
þjóðrækni þeirrar bygðar og óskaði þess 
að Islendingar væru allstaðar jafn sam- 
huga. Var svo 4. liður samþyktur. 

5.—10. liðir samþyktir umræðulaust, 
að öðru en því, að séra R. E. Kvaran, 
Rósm. Árnason og Sigurður Magnússon 
lögðu áherslu á nauðsyn 10. liðs. 

Séra R. E. Kvaran bar þá fram munn- 
lega viðaukatillögu við nefndarálitið, 
þess efnis, að gefið yrði út á næsta 
starfsári, kver þau til kynningar félag- 
inu, er út átti að gefa siðastliðið ár. B. 
B. Olson studdi. 

Séra J. P. Sólmundsson minntist þá á 
vanrækslu stjórnarnefndar í sambandi 


við útgáfur þær, er síðasta þmg fól 
henni að framkvæma. 

Ari Magnússon áleit að tímarit félags- 
ins ætti að geta unnið það útbreiðslu- 
starf, er bæklingur þessi væri fyrir- 
hugaður til. Ásg. Bjarnason spurði, hve 
útgáfa bæklingsins mundi verða dýr. 
Rúmlega $100.00 var svarið. Séra G. 
Amason, Sig. Magnússon og Rósm. 
Árnason mæltu með útgáfimoi. Viðauka 
tillagan síðan borin upp, og samþykt. 
Nefndarálitið, með áorðnum viðauka var 
þá borið upp og samþykt. 


Þingstörf hófust aftur næsta dag, 
föstudaginn, 28 febrúar, kl. 10.30 ár- 
degis. 

Fundargerð síðasta fundar upplesin og 
samþykt. 

Lesin var eftirfarandi skýrsla frá deild- 
inni Frón: 

Deildin Frón. 

Frón hefir þetta ár haft með höndum 
íslenzku kenslu eins og að undanfömu 
og fylgir hér skýrsla kennara yfir sta>'f 
þeirra . Fundir Fróns hafa verið vel 
sóttir á þessu ári enda hefir verið vel 
til þeirra efnt. Samkepni í framsögn 
hefir deildin komið á þetta ár eins og 
í fyrra og voru 28 börn sem tóku þátt 
í henni. Var börnunum skift í 3 flokka 
og voru 2 medalíur gefnar að verðlaunum 
í hverjum flokk. Hlutu þessi börn verð- 
laun: 1 fyrsta flokk: 1. Lilja Johnson, 
4 ára, 2. verðlaun Kristján Thorsteins- 
son, 7 ára. 1 öðrum flokk; 1. Lillian 
Baldwin, 11 ára, og 2. verðlaun Stefán 
Pálmason 11 ára. 1 þriðja flokk 1. verð- 
laun Jónas Thorsteinsson og 2. verðlaun 
stúlkur er voru jafnar Ragnheiður John- 
son 12 ára og Sesselja Bardal 12 ára. 
Hafa þessar samkomur vakið mikinn 
áhuga hjá börnum fyrir viðhaldi islenzk- 
urnar og er vonandi að hægt verði að 
halda þessum samkepnum áfram. 1 ráði 
er á þessum vetri að hafa samkepni 
fyrir börn í lestri og er mjög víst að 
mörg taka þátt í því. Aðal samkoma 
Fróns á árinu var Miðsvetrarmótið. T 
Þetta sinn var Frón svo heppið að fá 
hr. Á. Pálsson sem aðalræðumann. Auk 
hans á skemtiskrá sungu þeir Ragnar E. 
Kvaran og Halldór Thórólfsson ein- 



ELLEFTA ÁRSÞING 


125 


söngva. Þ. Þ. Þorsteinsson flutti frum- 
ort kvæði, Helga Jóhannsson fiðluspil 
og Mrs. Helgason skemti á píanó. Á 
fimta hundrað manns sóttu samkomuna 
og má óhætt segja að þetta var eitt 
bezta mót Fróns, bæði að reglu og skemt- 
un og fjárhagslegum ágóða. 

Deildinni hafa aukist kraftar nú sið- 
ustu ár og alir gera sinn skerf þá ætti 
sannarlega að vera hægt að gera margt 
gott í þarfir íslenzks þjóðernis af deild 
sem telur hátt á þriðja hundrað með- 
limi. 

Engin nefndarálit voru í þann svipinn 
fyrir hendi. 

Ásg. Bjarnason hóf máls á því, ið 
kjósa þyrfti formann eða “hertoga” fyrir 
leiðangurinn til Islands á komandi sumrl. 

Guðjón S. Friðriksson taldi sjálfsagt 
að forseti félagsins, hver sem hann yrði, 
yrði foringi fararinnar, og að félagið 
legði honum tii ruiegan farareyri. 

B. B. Olson gerði þá fyrirspurn um 
það, hvort Heimfararnefndin hefði lagt 
mál þetta fyrir þingið. Var þvi neitað. 
Leit ræðumaður svo á að ákvæði i þessu 
máli lægi algerlega í höndum Heimfar- 
arnefndar. 

Álit löggildingar-nefndarinnar var þá 
lagt fyrir þingið, og lesið af Árna 
Eggertssyni: 

Herra forseti:— 

Við undirskrifuð sem kosin vorum til 
að íhuga löggildingarmálið, höfum átt 
tal við G. S. Thorvaldsson, lögmann sem 
hafði að nokkru undirbúið það mál og 
þýtt stjórnarskrána og bent á breyting- 
ar, sem nauðsynlega þyrfti að gera á 
lögunum til þess að geta fengið alríkis- 
löggilding (Dominion Charter)’ gerði 
hann það að tilhlutun þeirra manna, sem 
höfðu það með höndum síðastl. ár af 
hálfu Þjóðræknisfélagsins. Gaf Mr. Thor- 
valdsson okkur þær upplýsingar að slík 
löggilding yrði félaginu notadrýgri og 
um leið kostnaðarminni enn löggilding 
frá Manitoba þinginu, og að allur kostn- 
aður við þá löggilding færi ekki yfir 
$ 200 . 00 . 

Eftir að hafa íhugað þessa málavexti 


leggjum við það til, að stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins sé falið af þinginu 
að löggilda félagið nú á þessu ári. 

°g 1 öðru lagi, að félagið verði lög- 
gilt undir nafninu “Icelandis National 
League.” 

I þriðja lagi leggjum vér til, að þær 
breytingar á lögum félagsins, er bornar 
voru fram á síðasta þing - !, samkvæmt 
kröfu ríkisritara Canada, en þá frestað 
með frestun löggildingarinnar, séu hér 
með samþyktar. 

Virðingarfyllst, 

Guðrún Frederickson, 

Arni Eggertsson, 

Ólafur S. Thorgeirsson. 

Um nefndarálitið tóku til máls B. B. 
Olson, G. S. Friðriksson og Ari Magnús- 
son. B. B. Olson lagði til að samþykkja 
tillögur nefndarinnar. G. S. Friðriksson 
studdi. Var það samþykt með öllum 
greiddum atkvæðum gegn 1. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum las álit 
iþróttanefndariunar svohljóðandi: 

Nefnd sú, er skipuð var til að íhuga 
íþróttamálið hefir komið sér saman um 
eftirfarandi álit: 

1. Með því, að íþróttafélagið Sleipnir. 
er naut styrks frá Þjóðræknisfélag- 
inu sem viðurkenningu fyrir starfsemi 
sína afhenti að gjöf Þjóðræknisfélaginu 
öll íþróttaáhöld, er i eigu þess voru, er 
það vegna fjárskorts neyddist til að 
hætta starfsemi sinni, og með því, að 
nýtt íslenzkt íþróttafélag hefir risið af 
rústum þess í Winnipeg er mælist til 
þess að Þjóðræknisfélagið ívilnist sér 
með því að afhenda sér öll þessi áhöld 
til baka. 

Þá leggur þessi þingnefnd það til að 
þessi bæn sé veitt þessu nýja félagi, er 
nefnist “Falcon Athletic and Recreation 
Association” og þess fremur, sem þetta 
er eina málaleitunin frá þessu félagi að 
sinni. 

2. Nefndin skorar á Þjóðræknisfélag- 
ið, að veita nefndu íþróttafélagi frekari 
styrk ef þess verður leitað í framtíðinni. 



126 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


S. Halldórs frá Höfnum, 

Ari G. Magnússon, 

C. S. Thorláksson, 
Thorsteinn Oliver, 

Ragnar Stefánsson. 

Umræður: G. S. Friðriksson og Carl 
Thorláksson. 

Lagt til af B. B. Olson, stutt af G. 
S. Friðriksson, að viðtaka nefndarálitið. 
Samþykt. 

Alit nefndar þeirrar, er gera skyldi 
tillögur um fyrirlestraferðir Arna Páls- 
sonar var næst lesið og skýrt af séra 
J. P. Sólmundsson, og fer hér á eftir: 

Þingnefnd sú er skipuð var til þess að 
íhuga fyrirætlanir um þær ferðir, sem 
Þjóðræknisfélagið á voa á að herra Árni 
Pálsson muni fara fyrir sig um ýmsar 
íslenzkar taygðir, hvetur þingið til þess 
fyrst og fremst, að lýsa hérmeð fögnuði 
sínum yfir þvi, að fá til sin þenna á- 
gæta gest, Þingið tekur hérmeð tæki- 
færið til þess að þakka honum fyrir 
komuna, og metur þá komu svo mikils, 
að það vill hérmeð gera það heyrum 
kunnugt, að það finni sig i þakklætis- 
skuld við hverja þá frændur vora á ætt- 
jörðinni, sem hafa, á einn eða annan hátt 
átt hlut að því að honum yrði mögulegt 
að gera oss þessa gagnlegu og ánægju- 
legu heimsókn; sem og ennfremur 
Canadiska Kyrrahafs Járnbrautarfélag- 
inu, sem góðfúslega hefir veitt honum 
ókeypis farbréf fram og aftur frá Eng- 
landi hingað til lands, og hvað það, sem 
hann þarf á brautum þess að ferðast hér 
í landi. 

National Council of Education hefir 
með höndum ráðstafanir á ferðalagi 
herra Árna Pálsssonar, öðrum en þeim 
sem stjórn félags vors hefir nú þegar 
auglýst svo sem hér segir: 

Winnipeg, 27, 28, fetarúar og 1. og 2. 
marz. 

Langruth 3. marz. 

Selkirk 4. marz, kl. 8 síðdegis. 

Gimli 5. marz kl. 8.30 síðdegis. 

Hiverton 6. marz, kl. 8 síðdegis. 

Mikley 7. marz, kl. 8. síðdegis. 

Hnausa 8. marz, kl. 2. síðdegis. 

Árborg 8. marz, kl. 8 síðdegis. 

Viðir 10. marz, kl. 2. síðdegis. 


Framnes 10. marz, kl. 8. síðdegis. 
Gienboro 12. marz, kl. 8. síðdegis. 

Brú 13. marz, kl. 2. síðdegis. 

Brown 14 marz, kl. 8. síðdegis. 

Akra N. D. 17. marz, kl. 2. síðdegis 
Mountain 17. marz, kl. 8. síðdegis 
Gardar N D. 18. marz, kl. 8. síðdegis. 
Upham N. D. 19 marz, kl. 8. siðdegis. 
Piney, Man. 22. marz, kl. 3. síðdegis. 
Oak Point, Man. 24. marz, kl. 8. síðdegis. 
Lundar, Man., 25. marz, kl. 8 síðdegis. 
Hayland, Man. 26. marz, kl. 8. síðdegis. 
Steep Rock, Man. 30. marz, kl. 3. síðd. 

Vegna tímaskorts var félagsstjórnin 
tilneydd að gera sjálf þessa áætlun upp 
á væntanlegt samþykki þingsins, og þessi 
þingnefnd leggur nú til að það samþykki 
sé hérmeð veitt. 

Einnig leggur hún það til, að formanni 
þessarar þingnefndar hr. Jóni J. Bíljdfell, 
sé hérmeð falið að sjá herra Árna Páls- 
syni fyrir einhverri fylgd i öllum þessum 
ferðalögum. 

Ennfremur leggur þessi þingnefnd það 
til, að þingið feli hérmeð stjórnarnefnd 
sinni, að sjá um að þessi góði gestur 
verði kvaddur á viðunandi hátt áður en 
hann fer frá oss aftur. 

Winnipeg, 28. feb., 1930. 

J. J. Bíldfell, 

J. K. Jónasson, 

Thórður Bjarnason, 

Rósm. Arnason, 

J. P. Sólmundsson, 

Th. J. Gíslason, 

T. H. Sigbjörnsson. 

S. H. frá Höfnum lagði til, B. Finns- 
son studdi, að nefndarálitið væri við- 
tekið. Samþykt. 

S. H. frá Höfnum áréttaði þá tillögu 
nefndarinnar, um að greiða Árna Páls- 
syni þakkaratkvæði fyrir ferðir hans og 
starf í þágu félagsins. Þvi til samþykkis 
reis þingheimur með lófataki úr sætum. 

Séra R. E. Kvaran hóf máls á því, að 
á þessu ári sé Manitobafylki að búa sig 
undir minningarhátíð — 60 ára afmæli 
sitt — og í því sambandi sé verið að 
víða saman í sögu fylkisins. Kvað ekki 
mega hjá líða að Islendingar létu sig 
slíkt varða. Lagði til að málið væri tekið 
á dagsskrá. S. H. frá Höfnum studdi. 
að forseti skipaði 3 manna nefnd í málið. 



ELLEFTA ÁRSÞING 


127 


Samþykt. Nefndin: Séra R. E. Kvaran, 
séra Benjamín Kristjánsson, Hjálmav 
Gíslason. 

S. H. frá Höfnum vakti máls á því, 
hversu nauðsynlegt væri að fastanefnd 
tæki það að sér að greiða fyrir og ann- 
ast um, þjóðlega sýningarstarfsemi Is- 
lendinga hér í álfu. Lagði til að málið 
væri tekið á dagskrá, og forseta falið 
að skipa nefnd til þess að íhuga það. 
Rósm. Árnason studdi. Samþykt. Nefnd- 
in: S. H. frá Höfnum, Mrs. ölína Páls- 
son, Mrs. Dorothea Peterson, Haukur 
Sigbjörnsson, séra G. Árnason. 

B. B. Olson tók þvínæst til máls um 
minnisvarðamál Gimlibúa, og heit þeirra 
í því sambandi frá árinu 1926. Taldi hann 
bæði þeirra og annara hluta vegna æski- 
legt, að Þjóðræknisfélagið gengist fyrir 
allsherjarhátíð íslendinga á komandi 
sumri, er halda skyldi að Gimli, til að 
heiðra 1000 ára afmæli Alþingis. 
Lagði til að málið yrði tekið á dagskrá. 
Dr. Sig. Júl. Jóhannesson studdi tillög- 
una, og mælti fastlega með því, að slík 
hátíð yrði haldin á Gimli — “Þingvöllum 
Vesturheims”. Tillagan samþykt. Séra 
Guðm. Árnason lagði til að forseti skip- 
aði 5 manna nefnd i málið . J. J. Bíldfell 
studdi. Samþykt. Nefndin: B. B. Olson, 
dr. Sig. Júl. Jóhannesson, séra Rúnólfur 
Marteinsson, séra Sig. Ólafsson og B. 
Finnsson. 

titgáfa Ijóðabókar kom þá á dagskrá, 
og las Stefán Einarsson svohljóðandi 
nefndarálit: 

Þingnefnd sú er kosin var til að ihuga 
$350.00 lánveitingu til útgáfu kvers af 
íslenzkum ljóðum, þýddum á ensku af 
frú Jakobínu Johnson, leyfir sér að leggja 
fyrir þingið eftirfarandi álit: 

Þó að nefndinni blandist ekki hugur 
um, að frú Jakobína Johnson hafi unnið 
mikið og þarft verk í þjóðræknisþarfir, 
efast hún um að lán til útgáfu þess 
kvers, sem um ræðir, sé fýsilegt frá 
fjárhagslegu sjónarmiði, þar sem ein 
eða fleiri slíkar bækur verða á bóka- 
markaðinum innan skamms. Eigi að 
síður er nefndinni fjarri með þessu, að 
leggja á móti nokkrum styrk, er þing- 


ið sér sér fært að leggja fram til út- 
gáfu þessa áminsta kvers. 

B. Dalman. 

Guðrún Friðriksson 

Stefán Einarsson. 

Áður en nefndarálitið yrði frekar af- 
greitt, kom tillaga um að fresta fundi 
til kl. 2 síðd. Samþykt. 

Fundur var aftur settur samdægurs, 
kl. 2 e. h. Samkvæmt tillögum dag- 
skrárnefndar, lá embættismannakosning- 
in fyrst fyrir til afgreiðslu. 

Á. Eggertsson lagði til, og S. H. frá 
Höfnum studdi, að séra Jónas A. Sig- 
urðsson yrði endurkjörinn sem forseti 
félagsins. Ari Magnússon útnefndi séra 
Rúnólf Marteinsson, er baðst undanþeg- 
inn. Mrs. C. F. Frederickson útnefndi 
séra Ragnar E. Kvaran, en hann gaf 
ekki kost á sér. Fleiri voru ekki út- 
nefndir, og séra Jónas A. Sigurðsson 
þannig kosinn forseti gagnsóknarlaust 
og í einu hljóði. 

Þá var séra Ragnar E. Kvaran út- 
nefndur sem varaforseti af B. B. Olson. 
Baðst séra R. E. Kvaran undan kosningu 
og útnefndi séra Rúnólf Marteinsson. 
Margir studdu. Eigi voru fleiri útnefnd- 
ir og séra R. Marteinsson kjörinn vara- 
forseti í einu hljóði. 

Á. Eggertsson útnefndi séra Ragnar E, 
Kvaran sem skrifara. G. S. Friðriksson 
studdi. Var þá lagt til og stutt (B. B. 
Olson — Thorst. J. Gíslason) að útnefn- 
ingum væri lokið — og séra Ragnar E. 
Kvaran kjörinn skrifari í einu hljóði. 

Séra Ragnar E. Kvaran útnefndi P. 
S. Pálsson fyrir varaskrifara. Guðrún 
Friðriksson studdi. Hjálmar Gíslason 
útnefndi séra Jóhann P. Sólmundsson. 
Séra R. Marteinsson studdi. Var P. S. 
Pálsson kosinn með 237 atkv. gegn 27. 

Þórður M. Bjarnason útnefndi Guðjón 
S. Friðriksson sem fjármálaritara. Sig- 
urbjörg Johnson studdi. Á. Eggertsson 
útnefndi ölaf S. Thorgeirsson og Stefán 
Einarsson studdi. Lagt til og stutt (sr. 
Rúnólfur Marteinsson — B. Dalmann) 
að útnefningum væri lokið. Samþykt. 
ö. S. Thorgeirsson kosinn með 209 at- 
kvæðum gegn 68. 



128 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


trtnefndur sem varafjármálaritari var 
Stefán Einarsson (B. B. Olson — séra 
R. Marteinsson), stungið upp á og stutt 
(B. Finnsson — J. K. Jónasson) að út- 
nefningu væri lokið . Samþykt og Stefán 
Einarsson kjörinn varafjármálaritari í 
einu hljóði. 

Arni Eggertsson útnefndur sem gjald- 
keri (séra G. Árnason — séra R. Mar- 
teinsson). Lagt til og stutt (B. Finns- 
SO n — Guðrún Friðriksson), að útnefn- 
ingu væri lokið. Samþykt og Árni Egg- 
ertsson í einu hljóði. 

Walter Jóhannsson var útnefndur sem 
skjalavörður en gaf ekki kost á sér. 
H. Gíslason útnefndi Carl Thorlaksson; 
séra F. A. Friðriksson studdi. Var sam- 
þykt að loka útnefningu (A. Magnússon 
.— séra R. E. Kvaran) og Carl Thorláks- 
son kjörinn í einu hljóði. 

Nefndir sem yfirskoðunarmenn: Bjarni 
Finnsson (tillögumaður séra R. E. Kvar- 
an) og B. B. Olson (tillögum. Thorst. J. 
Gíslason). Samkvæmt gefnum upplýs- 
ingum lagði séra G. Árnason til, að B. 
Finnsson skyldi kjörinn til tveggja ára, 
en B. B. Olson til eins. Samþykt og 
kosningu embættismanna þar með lok- 
ið. 

útgáfa Ijóðabókar var þá aftur tekin 
á dagskrá, og var nefndarálitið endur- 
lesið af S. Einarssjmi. Séra R. E. Kvar- 
an rakti þá að nokkru sögu málsins, og 
kvað sig óánægðan með nefndarálitið. 
Bar fram tillögu þess efnis að þingið 
heimilaði stjórnarnefndinni að veita lán 
það er fram á væri farið. B. Finnsson, 
séra G. Árnason og fleiri studdu. 

Séra J. P. Sólmundsson mælti með 
fjárveitingunni, ef efni leyfðu. Kvað sér 
hins vegar kunnugt um, að fleiri ágætir 
þýðendur væru að verki hér vestra en 
Mrs. Jakobína Johnson, og ættu þeir þá 
skilið að njóta sömu forréttinda hjá fé- 
laginu. Benti í því sambandi einkum á 
Pál kaupmann Bjarnason í Wynyard. 
Sask. Guðrún Friðriksson tók í sama 
strenginn. 

Séra R. E. Kvaran bað þá þingið að 
gæta þess, að Þjóðræknisfélagið væri 
beint aðili í þessu máli, og hefði því 
sérstakar skyldur við Mrs. Johnson. 

S. H. frá Höfnum lét í ljós undrun 


sina yfir þvi, að eigi hefðu komið aðrir 
þýðendur en Mrs. Johnson til greina :l 
þinginu í fyrra ,er málið var þá rætt. 

Árni Eggertsson áleit, að rannsaka. 
þyrfti öll úfgáfuskilyrði bókarinnar, og 
aðrar fjárhagshorfur þessa máls, og taldi 
bezt að vísa málinu til stjórnarnefndar. 

Ari Magnússon taldi sig mótfallinn 
þessari lánveitingu; áleit málið uppbaf- 
lega einkamál, sem ekki hefði átt að 
leggjast fyrir þing í fyrra; mælti með 
því, að fullnægjandi veð yrði tekið, ef 
lánið yrði veitt. Séra G. Árnason, H. 
Gíslason og Mrs. Margrét Gislason mæltu 
öll með því, að Mrs. Johnson væri eftir 
megni aðstoðuð ;af Þjóðiiæknisfélaginu 
við útgáfu bókarinnar. Var þá gengið til 
atkvæða og fyrirliggjandi tillaga sam- 
þykt með öllum greiddum atkvæðum 
gegn 4. 

...Sýningarmálið kom þá til umræðu og 
las S. H. frá Höfnum nefndarálit það 
er hér fylgir: 

Nefndin er sett var í sýningarmálinu, 
leyfir sér að leggja fram eftirfylgjandi 
álit: 

Nefndin telur mjög æskilegt að Þjóð- 
ræknisfélagið hafi vakandi auga á þeim 
sýningum, sem haldnar verða hér í álfu 
á komandi árum, þar sem komið gæti til 
mála að sýndir yrðu munir, til þess að 
kynna íslenzkan heimilisiðnað, hagleik 
og hugvitssmíðar; og beiti sér fyrir þátt- 
töku íslendinga í slíkum sýningum, 
sæmilegu vali muna og tryggingu hags- 
muna og einkaréttinda þeirra, er senda 
muni. Telur hún, að þessu mundi bezt 
borgið með skipun fastanefndar, er starf- 
aði í samvinnu við Þjóðræknisfélagið, en 
sé þó heimilt að starfa með hvaða fé- 
lagsskap öðrum sem er, eða einstakling- 
um, í þessa átt, hvenær sem henni þókn- 
ast. 

Sérstaklega vill nefndin benda á það, 
að á væntanlegri heimssýningu i Chica- 
go árið 1933 muni íslenzkir munir hafð- 
ir til sýnis, og hefir þessa enda verið 
æskt. Telur nefndin þvi sjálfsagt, að 
þessi væntanlega fastanefnd setji sig í 
samband við einhverja Islendinga búsetta 
í Chicago, og sömuleiðis þau félög eða 
nefndir á Islandi, sem hefðu þátttöku 
heimaþjóðarinnar í þessari sýningu með 



ELLEFTA ÁRSÞING 


33 


höndum, í því skyni, að styðja að virðu- 
legri þátttöku allra Islendinga í henni. 

Nefndin leggur þess vegna til að þing- 
ið kjósi 10 manna nefnd, 7 konur og 3 
menn, sem fastanefnd til eins árs og feli 
henni að hafa alla meðferð þessa máls 
með höndum i sambandi við stjórnar- 
nefnd, sem tekið hefir verið fram. 

Winnipeg 28. febr. 1930. 

S. Halldórs frá Höfnum,.. 
Ólína Pálsson 
Dorothea Pétursson 
X!. Haukur Sigbjörnsson 
Guðm. Arnason 

Var nefndarálitið samþykt umræðu- 
laust. 

Hófst nú útnefning í fastanefndina. 
Voru þessi útnefnd: S. H. frá Höfnum, 
Haukur Sigbjörnsson, G. S. Thorvaldson, 
Mrs. Ólína Pálsson, Mrs. Jónína Kristj- 
ánsson, Mrs. Guðrún Jónsson, Mrs. Þór- 
unn Kvaran, Mrs. Ragnheiður Davíðs- 
son, Miss Dóra Benson, Mrs. Dorothea 
Pétursson. 

Lagt til að loka útnefningu (H. Gísla- 
son — Eir. Sigurðsson.) 

trtnefndir svo alilr kjörnir i einu 
hljóði. 

Manitobahátíðin og landnám Islend- 
inga lá því næst fyrir. Séra R. E. Kvar- 
an las svo hljóðandi nefndarálit. 

Alit nefndar er fjallar um greinargerð 

fyrir landnámi íslendinga í Manitoba. 

Eins og kunnugt er, verður 60. afmæli 
Manitobafylkis hátíðlegt haldið á þessu 
sumri. Hafa forráðamenn fylkisins lát- 
ið það í Ijós, að þeir mundu leggja kapp 
á að safna og birta drög til sögu þjóð- 
flokka þeirra, sem fylkið hafa bygt. 
Jafnframt hefir verið tilkynt, að þakk- 
látssamlega yrði þegin öll aðstoð, sem 
stuðlað gæti að því, að slík greinargerð 
yrði sem fullkomnust og greinilegust. 
Vill nefndin leggja áherzlu á, að henni 
virðist íslenzkum mönnum næsta skylt 
að bregðast við og sjá um, að greinar- 
gerðin fyrir íslenzkum landnámsmönn- 
um fylkisins ,starfi þeirra, afrekum og 
lifi, verði samin. Og er þá enginn aðili 
sjálfsagðari í því máli en félag vort. 
Fyrir þá sök leggur nefndin til: 

1. Að stjórnarnefndin hlutist til um 
og sjái um, að valinn verði hæfur mað- 


ur til þess að semja ritgerð um íslend- 
inga í Manitoba, er afhent verði stjórn 
fylkisins eða þeim mönnum, er með 
höndum hafa bókmentalega hlið minn- 
ingarhátíðarinnar. 

2. Að stjórnarnefndin sjái um, að 
menn verði fengnir til þess að skrifa ít- 
arlegar greinargerðir fyrir íslendingum 
í væntanlegar hátíðarútgáfur stórblaða 
fylkisins, sem gefnar verða út við það 
tækifæri, ef því yrði við komið. 

Á þingi Þjóðræknisfélagsins, 28. fe- 
brúar, 1930. 

Ragnar E. Kvaran 
Benjamín Kristjánsson 
Hjálmar Gíslason. 

Samþykt að ræða álitið lið fyrir lið. 

Ari Magnússon lagði til að samþykkja 
fyrsta lið; Eir. Sigurðsson studdi. Sam- 
þykt. Annar liður var og samþyktur 
samkvæmt tillögu séra F. A. Friðriks- 
sonar, er G. S. Friðriksson studdi. Nefnd 
arálitið síðan samþykt í einu hljóði. 

Endurskoðað álit húsnæðis- og bóka- 
safnsnefndar kom þá fyrir þingið, lesið 
og skýrt af séra R. Marteinssyni. 

Nefndin í húsnæðis- og bókasafnsmál- 
inu finnur til erfiðleika að finna nokkra 
varanlega úrlausn. Hún telur það mjög 
miklu máli skifta, að félagið eignist heim- 
ili hér í Winnipeg, sem gæti orðið mið- 
stöð fyrir starfið. Hins vegar hafa til- 
raunir til að nálgast það takmark, leitt 
í ljós svo miklar hindranir á þeirri leið, 
að ekki virðist nokkurt viðlit, að því tak- 
marki verði náð á næsta ári.. Það sem 
nefndinni helzt finst viðráðanlegt og hún 
þess vegna mælir með, er eins og nú skal 
greina: 

1. Að bækurnar, sem félagið nú á, séu 
fluttar á hentugan stað í hagnýta skápa, 
skrá samin og safnið opnað til útlána. 

2. Að framkvæmdarnefndinni sé heim- 
ilað að greiða bókaverði sanngjarna 
þóknun. 

3. Framkvæmdir allar og frekari við- 
leitni til heppilegrar niðurstöðu í hús- 
næðismálinu felist framkvæmdarnefnd- 
inni. 

Rúnólfur Marteinsson 
B. Dalman 

Ólafur S. Thorgeirsson 
Eiríkur H. Sigurðsson. 



34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Endurskoðað álit húsnæðis- og bóka- 
safnsnefndar kom þá fyrir þingið, lesið 
o g skýrt af séra R. Marteinssyni. 

(sjá fylgiskjál nr. 22) 

Tillaga frá A. Eggertssyni að taka 
álitið fyrir lið fyrir lið, samþykt. 

I sambandi við 1. lið gerði A. Magn- 
ússon fyrirspurn um kostnað og tilhög- 
un við útlán bóka. Var þvi efni vísað til 
reglugerðar, sem þegar hefði verið sam- 
in og samþykt á fyrra þinginu. Lagt tii 
(S. Vilhjálmsson) og stutt, að viðtaka 
1. lið. Samþykt. 

Lagt til (A. Eggertsson), og stutt, að 
viðtaka 2. lið. Samþykt. 

Lagt til (Á. Eggertsson), og stutt, að 
viðtaka 3. lið. Samþykt. 

Nefndarálitið síðan samþykt í heild. 

Sigurður Vilhjálmsson bar því næst 
fram þá tillögu, að fela stjórnarnefnd- 
inni að láta prenta lög félagsins. Þórður 
Bjarnason studdi. Samþykt með öllum 
greiddum atkvæðum. 

Minnisvarða- og hátíðarmálið var þá 
tekið á dagskrá. Skriflegt nefndarálit 
hafði nefndin ekki samið. Hafði B. B. 
Olson orð fyrir nefndinni, og taldi æski- 
legt að fela stjórnarnefndinni meðferð 
málsins. t sambandi við hugmynd nefnd- 
arinnar um allsherjar hátið tslendinga 
á einhverjum einum stað, gat séra F. A. 
Friðriksson þess, að þátttaka Vatna- 
hygðar væri mjög vafasöm, þar eð bygð- 
in sjálf væri í þann veginn að ákveða 
að hafa tilkomumikla Alþingishátíð. Sr. 
R. Marteinsson kvað sér þykja vænt um 
þær fréttir, og væri hann að komast á 
þá skoðun, að heppilegast væri, eins og 
málin horfðu nú við, að hver bygð hefði 
sín hátíðarhöld. 

'Forseti bað þá varaforseta að taka 
við fundarstjórn í bili, og ávarpaði þing- 
ið. Varaði hann við að fela stjórnar- 
nefndinni þetta mál, þótt ekki væri fyrir 
annað en það, að einhver meirihluti 
hennar kynni að verða heima á tslandi 
í sumar um það leyti er hátíðin þyrfti 
að undirbúast og fara fram hér vestra. 
Lagði hann til að skorað yrði á þing- 
nefndina að starfa áfram í þessu máli i 
samvinnu við minnisvarðanefnd Gimli- 
bæjar. Séra J. P. Sólmundsson studdi, 
■og taldi æskilegt að hátiðarnefndir allra 


íslenzkra bygða ættu svo mikla sam- 
vinnu sem unt væri á sumrinu, og gæti 
það ef til vill að lokum orðið Gimli- 
hátíð að hausti komanda til gengis -—- 
sem vel væri verðskuldað; því eins og 
Winnipeg væri “Reykjavík” Vestur-Is- 
lendinga, svo væri og Gimli þeirra Þing- 
vellir. B. B. Olson þakkaði þá velvild- 
arorð þingmanna í garð Gimlibygðar. 
Var því næst gengið til atkvæða og til- 
lagan samþykt í einu hljóði. 

Önnur störf lágu eigi fyrir þessu þingi. 

Hjálmar Gíslason lagði til, að þing- 
heimur efndi til samkomu að kvöldinu, 
kl. 8; J. K. Jónasson studdi; samþykt. 

Á. Eggertsson lagði til að fresta fundi 
til kvölds; stutt og samþykt. Fundi 
frestað. 

Var fundur aftur settur að kvöldi kl. 8‘. 

Fundargerðir tveggja siðustu fund- 
anna voru upp lesnar og samþyktar, er 
tvö atriði höfðu verið leiðrétt. 

Hófst þá samkoman undir stjórn séra 
Jónasar A. Sigurðssonar, og var skemti- 
skráin þessi: 

Séra Guðm. Árnason flutti ræðu; birt- 
ist kafli úr henni í Heimskringlu mið- 
vikudaginn 12. marz. 

Séra Jónas A. Sigurðsson flutti kvæði 
sitt, “Skáldið”. 

Sigfús Halldórs frá Höfnum söng ein- 
söngva með aðstoð ungfrú Þorbjargar 
Bjarnason píanóleikara. 

Séra Friðrik A. Friðriksson flutti 
ræðu. 

Þá sungu S. H. frá Höfnum og séra 
R. E. Kvaran nokkra söngva með að- 
stoð frú Gertrude Friðriksson. 

Samkoma þessi var óundirbúin skyndi- 
samkoma, en sæti voru fullskipuð, og 
virtist fólk skemta sér hið bezta. 

Um leið og samkomunni lauk, var hinu 
11. ársþingi Þjóðræknisfélags Islendinga 
í Vesturheimi slitið. Hafði það verið 
fjölsótt og friðsælt starfsþing. 

Eftir þingslit hurfu sumir heim á leið, 
en fleiri héldu niður í samkvæmissalinn 
og settust að gómsætum veitingum, er 
“Fróns”-konur báru á borð. Var svo 
tekið að syngja íslenzka ættjarðar- 
söngva og sungið fram á nótt. 

Friðrik A. Friðriksson, 
settur skrifari. 



FJARHAGSSKYRSLA 

Féhirðis, Fjármálaritara 
og Skjalavarðar 

ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 
í VESTURHEIMI 


yfir árið 1930 


Reikningur féhirðis 

■yfir tekjnr og gjöld Þjóörœknisféiogs fslendinga í Vesturheimi 
frá 22. febr. 1930 til 21. febr. 1931. 


TEKJUR : 

22. febr. 1930 : Á Landsbanka íslands.$ 58,34 

Á Provincial Bank of Man. ... ..... 3,155.23 

21. febr. 1931 : Frá fjármálarúara og skjalaverSi. 533,80 

Fyrir “SelskinnusjóS’-sjóð. 10.50 

Fyrir fyrirlestra Árna Pálssonar . 337.81 

Fyrir fundi J. J. Bíldfells. 48.00 

Frá Heimferðarnefnd Þjóðr.fél.. 180.65 

Fyrir Auglýsingar í Tímaritinu. 2,883.48 

Sex ára vextir á Landsbanka ísl. 110.56 

Eins árs vextir á Provincial Bank. 110.55 

- 7,428.92 


GJÖLD: 


21. febr. 1931 : Styrkur til íslenzku kensUr. 250.00 

Ritstjóra og ritlaun.358.56 

Prentun á 11. árg. Tímaritsins. 715.28 

Prentun á 12. árg. “ . 540.00 

Umboðslaun á auglýsingum . 720.90 

Bókakaup. 50.00 

Bókaskápur. 50.00 

Eldsábirgð á bókum. 15.00 

Ábirgðargjöld á embættismönnum ■ • • • 16.00 

Styrkur til Falcon Athletic Ass. 105.46 

Ferðakostnaður og fundahöld. 160.30 

Arsbings og aðrar auglýsingar. 58.80 

Prentun á lögum fél., jólaspjöld, etc- • • 136.00 

Ferðakostnaður yfirskoðunarmanns • ■ ■ 19.95 

Fundarsalsleiga fvrir ársbing. 40.00 

Gjöf til Árna Pálssonar. 400.00 

Fyrir verk unnið á ársbingi. 5.00 

Heiðursmedalíur. 10.50 

Löggilding, stimpil, fundarbók o. fl. • ■ ■ 235.50 

Fjármálaritara og skjalavarðarlaun ■ • • ■ 300.00 

Kostnaður við útsendingu Tímaritsins 77.95 

Símskeyti, fiímerki fyrir féhirðir. 15.67 

Skuggamyndir og leiga á vél. 46.95 

Víxilgiöld á bankaávísunum. 1.20 

Lán til Br. Þorlákssynar. 25.00 

Á Landsbanka íslands. 4.45 

Á Provincial Bank of Manitoba. 3,070.45 

-$ 7,428.92 


Árni Eggertson. 

21. febr. 1931. Yfirskoðað og rétt fundiÖ 

B. B, Olson, B. Finnsson. yfirskoðunarmenn. 































Skýrsla skjalavarðar fyrir árið 1930 



Seld 33 eintök 11. árg. 

- 

- 

- 



$ 49.50 



“ 4 “ 10. “ 

- 

- 

- 



4.00 



Sölulaun 40% af 53.50, 

- 

- 

21.40 






History of Iceland, 37 eint. 

2.00 

- 

- 



74.00 



Sölulaun Skjalavarðar 50% af 74.00 

- 

37.00 






9. jan. niðurborgun, 

- 

- 

30.00 






Burðargjald undir 1 ímaritið 


- 

55.07 






til Island 

- 

- 

16.32 






Bankaávísan frá féhirðir, 

- 

- 

- 



71.39 



Umbúðapappir og garn 

_ 

- 

6.56 






Bankaávísan frá féhirðir, 

- 

- 

- 



6.56 



Borgað til féhirðis 

- 

- _ 

39.10 









205.45 



205-45 


TÍMARITIÐ: 








1. 

árg, óselt við ársl. 1930 590 eint. 

Endurs 

2 Gefin 


óseld 

592 

2. 

373 


<« 

3 

»< 


<1 

376 

3. 

“ “ 80 


«« 

1 

«« 


«« 

81 

4. 

“ “ 272 


«« 


«« 

3 

(« 

269 

5. 

276 


«« 


«« 


«» 

276 

6. 

“ “ 399 


«« 


«« 

1 

«« 

398 

7. 

358 


«« 


«« 


«« 

358 

8. 

“ “ 342 


<« 


<« 

6 

<« 

336 

9. 

“ “ 220 


«« 


«« 

3 

»* 

217 

10. 

“ “ 360 


«« 

48 

«« 

14 

«« 

394 





52 


27 

■3297 

11. 

árg. Meðtekið frá Service Printing. 



• 1502 




Gefin heiðursfél. og rithöf. • • • • 22 


auglýsendum. 136 

Seld á árinu (31 og 2). 33 

Óseld hjá útsölumönnum. 149 

Skjalaverði. 417 

Til meðlima. 274 

Til deilda....,. 381 

Send á þjóðræknisþing 1930- • 90 

1502 1502 

HISTORY OF ICELAND óseld við ársl. 1929. 48 eint. 

Seld á árinu.37 

Árs. Árnason, Rvík ■ -11 48 

hjá útsölum. 11 

SVIPLEIFTUR SAMTÍÐARMANNA óseld við ársl. 1929 139 eint. 

hjá skjalav. 139 

Ólafur S. Thorgeirsson. 

21. febr. 1931. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, B. Finnsson, yfirskoðunarmenn. 

























Skýrsla fjármálaritara 

Borgað af meðlimum aðalfélagsins • • • • $ 302.30 

af deildum. 163.30 

Afhent féhirðir A. Eggertson. 465.45 

Víxilgjald á bankaávísun. .15 

Meðtekið frá meðl. deildarinnar “Frón” 4.00 
Afhentféh. deild. “Frón ’. 4.00 

$469.60 $469.60 


Yfirlit yfir sjóði félagsins 


22. febr. 1930 Byggingarsjóður .. $2615 

21. “ 1931 Vextir. .91 

--$27.06 

22. “ 1930 Ingólfssjóður. 726.31 

21. “ 1931 Vextir . 25.42 

-$751.73 

22. febr. 1930 Selskinnusjóður. 103.01 

26. “ 1930 Borgað á ársbingi. 10.50 

21. “ 1931 Vextir. 3.97 

-$117.48 

21. febr. 1931 Inneign félagsins á bönkum • • 2,178.63 


Alls í sjóði ... $ 3,074.90 


Skýrsla yfir eignir félagsins 


Tímarit I.—X. 3297 eintök @ 50c... • • ■ 

40% frá 

1648.50 

659.40 

989,10 

XI. 566 eintök @ 75c. . 

40% frá 

424.50 

169,80 

254.70 

Svipleiftur Samtíðarmanna 139 @ 1.50. 

25% frá 

208.50 

52.12 

156.38 

Bókasafn, Skápur, ritvél og fleira. 

Ársæll Árnason: skuld. 

Selskinnusjóður. 

117.48 

335.00 

373.37 


Félagssjóði.. 

I sjóðum félagsins . 3,074.90 

Alls 5,183.45 

21. febr. 1931. Yfirskoðað og rétt fundið. 

B. B. Olson, B. Finnsson, yfirskoðunarmenn. 












































